ÁRBÓK 


HINS 

ImiU FORNLEIFífaMS 

1900 


REYKJAVÍK 

PRENTU& í ÍSAFOLDARPRENTSMI&JU 


1900 








ARBOK 


HINS 







1900 


— 


REYKJAVÍK 

PRENTU& í ÍSAFOLDAKPRENTSMIUJU 
1900 




Rannsókn 

i Rangárþingi sumarið 1B99- 

Eftir 

Brynjúlj- Jónsson. 


Veturiníi 1899 heyrði eg kunnugan Rangæing segja, að í Ossabæj- 
arvelli í Landeyjum væri fornlegar rústir, sem sumir héldi að vera kynni 
|)ingbúðatóftir Höskulds Hvítanesgoða. Þetta leiddi til þess, að eg fór 
þangað rannsóknarferð í júnímán. s. á. Árangur þeirrar ferðar kemur 
fram í athugunum þeim, er hér fara á eftir. 

I. Hvítanes. 

Svo segir Njála, kap. 94: »Vil ek nú biðja yður at þér leyfið at 
ek taka upp nýtt goðorð á Hvítanesi til handa Höskuldi«, og kap. 107: 
»Kom ek á Hvítanes, ok sa ek þar búðartóftir margar ok umbrot mikil«. 
Þessir staðir — og margir fleiri staðir í sögum — sýna það, að hvert 
goðorð hafði sitt þinghald og sinn þingstað. Þingsóknin mun oftast nær 
hafa verið kend við þingstaðinn; að minsta kosti var það svo með marg- 
ar aðalþingsóknirnar, t. d. Árnesþing, Þórnessþing o. fl.; og svo hefir það 
verið með hina nýju þingsókn Höskulds, að hún hefir verið kend við 
Hvítanes, og hann sjálfur því kallaður Hvítanessgoði. Örnefnið Hvítanes 
er nú týnt, og engin merki sjást, sem bendi til, hvar það hafi verið. Hafa 
menn því sett fram ýmsar getgátur um það. Sumir halda t. d., að það 
hafi verið sama sem Lambey, sem er skamt ofan frá Breiðabólstað. Þar 
héldu sýslumenn oft þing á miðöldunum, og bær var þar um nokkráhríð; 
er því ekki von að fornar rúnir sjáist. En þessi staður hefir þó ekki ver- 
ið í landeign Höskulds, heldur nokkuð langt þaðan. Þá hafa og aðrir, 
þar á meðal Páll alþingismaður í Árkvörn, haldið, að Hvítanes hafi verið 
þar, sem nú er bærinn Fíflholt. Það er næsti bær við Bergþórshvol, og 

1 



2 


gæti verið, að þar hafi eigi verið bygð á söguöldinni, en landið tilheyrt 
Bergþórshvoli. Þó er þar svo langt á milli, að þetta má naumast líklegt 
kalla. Eigi verður séð, hví þar heíði átt að heita »nes«, eftir því sem nú 
er landslag; en ekki er fortakandi, að það kunni að hafa breyzt, lækir eða 
kvíslar t. d. horfið eða skift um farvegi. Fornvirki geta ekki sést, er 
nýrri mannvirki hafa verið gjör á staðnum. Og eigi er þar neitt, sem 
bendir til, hvers vegna þar skyldi heita Hvitanes. Og ef svo hefði verið, 
að þar hefði eigi bær verið á þeim tíma, heldur þingstaðurinn — sem af 
orsökum, er þá hefði verið fyrir hendi, hefði fengið nafnið Hvítanes — 
þá er langlíklegast, að slíkur sögustaður hefði haldið nafni sínu, þó þar 
hefði síðar verið gjör hær. Svo er t. d. um Þingeyrar o. fl. Þá er enn 
komin fram sú getgáta, sem að framan er getið, að Hvítanes hafi verið 
þar, sem nú heitir Ossábæjarvöllur. Það er efsti oddinn af hinum forna 
jarðvegi Landeyjanna. Alt þar fyrir ofan, og til beggja hliða, hafa kvíslar 
úr Markarfljóti brotið af og myndað aur, — sem þó er nú víða gróinn 
upp aftur. Vestan við völlinn hefir fyrir nokkuru blásið upp og myndast 
roksandsgeiri, sem nær út fyrir Ossabæ, þar er Höskuldur bjó, svo þar 
er nú auðn, en að eins örlítil grastorfa ofan á rúst bæjarins og er þó á 
förum. Sandgeirinn hefir stöðvast fyrir utan bæinn, því bæjarlækurinn 
hefir tekið á móti sandinum. Raunar hefir lækurinn sandkafist; þó bleytir 
hann sandinn enn, svo hann fýkur eigi lengra. Ber bleytudragið í sand- 
inum vott um, hvar lækurinn hefir verið, og að hann hefir eigi verið 
all-lítill. Að innanverðu er sandgeirinn nú farinn að gróa upp aftur. Þar 
er sagt að verið hafi mikill og góður skógur áður en upp blés, og hafi 
hann heitið Hallvarðarskógur, því hann hafi verið eign Hallvarðarkirkju að 
Voðmúlastöðum. Bærinn, Ossabær, var fluttur undan sandinum, ogstend- 
ur nú norðanmegin við geirann innarlega og langt frá hinum forna bæ. 
Völlurinn er austan- og suðaustanmegin við geirann, móts við bæinn og 
langt þaðan inn eftir, þar til aurar taka við. Myndar völlurinn þar inst 
mjóan odda, sem er talsvert hærri en aurarnir fyrir innan og til beggja 
hliða. Þar á oddanum eru nú réttir Landeyjamanna. En á miðjum vell- 
inum, eða litlu austar, eru rústir þær, er getið var til að kynnu að vera 
þingbúðatóftir. En eigi sýndust mér þær liklegar til þess, er eg sá þær. 
Þar eru tvær aðalrústir. Hin vestri er tvískift; er austurhlutinn iiál. 7 
fðm. á hvern veg, en vesturhlutinn víðlíka langur og dálítið mjórri. — 
Eftir á heyrði eg þau munnmæli, að hér hefði, einhvern tíma á miðöld- 
unum, verið geldneytahús og heygarður frá Hlíðarenda, og lítur það ekki ó- 
sennilega út. — Hin rústin er kippkorn austar. Það er ferhyrnd girðing, 
nál. 10 fðm. löng og 6 fðm. breið, liggur frá austri til vesturs og hefir 
dyr á austurhliðinni. En rétt fyrir innan dyrnar er afhlaðin kró í suð- 
austurhorninu, nær 2 íðm. á hvern veg. Gæti þetta verið fjárrétt eða 
skjólkví og hreysi fyrir smalann í horninu. Nálægt þessum aðalrústum 



3 


eru 3 aðrar smáriistir, sín á hverjum stað^ lítur einna helzt út fyrir, að 
það hafi verið litlar, topphlaðnar borgir. Líklega standa allar rústirnar í 
sambandi við það, að völlurinn hefir fyrrum verið slægjuland, þó nú sé 
þar að eins lyíigmóagróður. Liggur allstór lækjarfarvegur í bugðum eftir 
honum endilöngum; eru þar í margar uppistöðustíflur og frá honum liggja 
margir langir veitustokkar. Hefir þar verið stórfeld vatnsveiting og blóm- 
iegt engi. Lækjarfarveginum má fylgja inn á oddann hjá réttunum, en 
þar fyrir innan er landið nú miklu lægra, því þar hafa úthlaups-kvíslar 
Markarfljóts brotið burt hinn forna jarðveg, og þá um leið tekið lækinn 
burtu og gert euda á vatnsveitingunum. Því er völlurinn orðinn að móa. 

Það eru eigi litlar breytingar, sem Markarfljót hefir gjört á slétt- 
lendinu upp af Landeyjum og íram undan Fljótshlíð. Hinn forni jarð- 
vegur er horfinn og aurar efrir, — raunar víða nú grónir upp aftur. — 
Árnar, sem þar runnu, hafa breytt farvegum. Allar smá-árnar, sem falla 
ofan úr Hlíðinni, koma nú saman í Þverá, sem fellur út með Hlíðinni. 
Áður runnu þær framar, og út eftir sléttlendinu; sér þess enn merki 
sumstaðar, og enn lifa gamlir menn, sem kunna sagnir um það. Þyrfti 
það efni að rannsaka meðan þeirra manna er við kostur. Þannig hefir 
t. d. Bleiksá, — sem kemur fram úr gljúfri milli Eyvindarmúla og Bark- 
arstaða, og nú rennur í Þverá, — áður runnið fram til sjávar skamt fyrir 
austan Bergþórshvol, og hefir skilið Vestur-Landeyjar frá Austur-Landeyj- 
um. Sér þar enn farveg hennar á löngum spöl í Berjaness- og Eýjar- 
landi og ber hann enn nafnið Bleiksá. í hana hefir Ossabæjarlækur hlot- 
ið að renna. Hefir myndast nes milii þeirra vestur frá Ossabæ, og er 

svæðið nógu stórt til þess, að nesið gat verið allvíðlent. Af nærliggjandi 

landslagi má gera sér í hug, að þar hafi bæði getað verið vall-lendi og 
mýrlendi. Svo þurfti eigi annað en að þar væri fífumýri, til þess, að 
nesið fengi nafnið Hvítanes. Og á þurlendum stað, t. a. m. í odda 

nessins, gat verið hentugt að hafá þingstað^ enda hefði hann þá verið í 

Ossabæjarlandi, og þó eigi allnærri bænum, að því er Bleiksárfarvegur 
bendir tiL 

Eg leyfi mér nú að koma fram með þá getgátu, að þetta hafi verið 
tilfellið. Hygg eg að hún sé ekki ósennilegri en hinar getgáturnar, sem 
fram liafa komið. Nes heflr þar verið; það er víst. Og alfaravegur heíir 
legið þar um, svo Valgarður gat átt þar leið, hafi hann t. a. m. heimsótt 
frændur sína í Dal. En sé þessi getgáta mín rétt, þá er til einkis að 
leita að Hvitanesi framar; það er þá ekki lengur til. Liggja nú auraryíir 
öllu því svæði, og þaðan upp eftir. Kvísl úr fljótinu, sem kölluð er Af- 
fall, hefir tekið sér þar stöðuga rás og brotið jarðveg af miklu flæmi. 
Og þá er hinn óbrotni, forni jarðvegur tekur við, sést Bleiksárfarvegurinn 
að vestanverðu við það, samhliða því, þar til það fer í hann og fylgir 
honum siðan til sjávar. Engar vissar sagnir eru um það, hve nær Affallið 



4 


myndaðist; en á seiniii ölduni heíir það verið, því áður mun fljótið hafa 
verið búið að ryðja jarðveginum af svæðinu fyrir ofan, og það þó orðið 
smátt og smátt. Nú skilur Affallið Austur- og Vestur-Landeyjar, eins og 
kunnugt er. Vatnsmegn þess er mjög mismunandi Stundum er það að 
eiris lítil kvísl, stundum liggur mikið af fljótinu í því og er það þá allilt 
yfirferðar. Aurar þess ná lengra út eftir en á móts við Ossabæ hinn 
forna. Þar hefir það brotið burt nesið, sem áður er talað um. Þaðan 
út eftir liggur farvegur þess gegn um hinn forna jarðveg og er hann all- 
breiður, enda brýtur það árlega bakka sína meira cða miima. 

Að lyktum skal eg taka upp aftur það, sem eg byggi getgáíu mína 
á: Þar ed Bleiksá hefir runnið fyrir norðan og vestan Ossabæ, bæði þar, 
sem nú eru aurar og svo þar, sem farvegurinn tekur við, og par eð bæði 
vatnsveitingalækurinn og Ossabæjarlækur hafa, eftir landshalla, runnið til 
vestlægrar áttar, þá hlutu þeir, meðan Affallið var ekki til, að renna í 
Bleiksá, og þá mynda nes — sem vanalega er kallað. — Þetta virðist mér 
varla getgáta. En um nafn nessins og um þingstað þar byggi eg að eins 
á möguletkum^ sem mér þykja ekki óliklegir, 

2. Höskuldsgerði 

heitir forn girðing skamt frá Voðmúlastöðum. Er sagt að það sé akur 
Höskulds Hvítanesgoða og þar hafi hann fallið. Girðing þessi er þó 
æðistór til þess að vera akur; mun eigi skorta á dagsláttu; svo er hún 
og nokkuð langt frá Ossabæ. Mér þætti því sennilegra, að hið rétta 
Höskuldsgerði hafi verið íiær bænum, og sé nú komið í sand, en nafnið 
síðan verið fært yfir á slægjugerði frá Voðmúlastöðum. Um þetta verður 
samt ekkert sagt með vissu. 


5. Linakrar. 

Efst og austast í Bergþórshvolslandi, skamtfrá Fíflholts-Iandamerkjum 
og skamt frá Affallinu, sér til fornra girðinga allmikilla og heita þær Lín- 
akrar. Hefir það nafn án efa haldist frá fornöld. Er það, ásamt fleiru, 
vottur þess, að hér á landi hefir verið stunduð hörrækt í fyrri daga. 
Girðingarnar eru 6, allar samfastar og auk þess eru 2 hringmynduð smá- 
gerði sitt í hvoru garðshorni. Læt eg fylga uppdrátt af girðingunum og 
merki þær með bókstöfum, en smágerðin með tölum. Er girðingin fl^hér 
um bil 17 fðm. löng og ii fðm. breið; girðingin b erívið lengri og um 
15 fðm. breið; girðingin c er nál. ii fðm. breið, d 7 fðm. breið^ en e 
12 fðm. breið, en lengd þessara þriggja er jöfn: nál. 22 fðm. Girðingin 
/ er nál. i*; fðm. löng og 8 faðma breið. Hringurinn i er um 6 fðm. 
í þvermál, en hringurínn 2 um 7 fðm. Mælingin er eigi nákvæm, því 
garðarnir eru að nokkuru leyti mældir með; takmörk þeirra eru víða all- 
óglögg. Þeir erii svo niðursoknir og fornlegir. Þó eru þeir miklir fyr- 



5 


irferðar, og auðséð, að í fyrstu hafa þeir ekki verið smásmíði. Ekki er 
sjáanlegur aldursmunur á þeim, nema ef girðingin j skyldi geta álitist 
einna nýlegust. Þó er það næstum furðulega mikið, ef allar girðingarnar 
hafa verið í rækt undir eins, og garðarnir milli þeirra hlaðnir l:il skýJis. 
Hitt má og hugsa sér, að þá er vöxtur þvarr í einni girðingunni, hafi 
hún verið lögð niður eða látin hvilast, en önnur tekin í staðinn. -Það er 
heldur ekki víst, að hér hafi eingöngu verið stunduð hörrækt: kornyrkja 
gat verið meðfram. Til hvers srnágerðin (hringarnir) hafa verið notaðir, 
er ekki hægt að segja. Hafi það verið vermireitir fyrir hörplöntur, þá 
hefir garðræktin verið furðu langt komin á þeim tíma. Þó þykir mér 
ekki annað líkle'gra. 


^Hoýtóft^ i Fljótshlíð. 

í Árbók fornleifafélagsins 1894 bls. 24 er skýrt frá tóft í Butru- 
engjum í Fljótshlíð (og fylgir mynd af henni); hefir sú tóft verið haldin 
að vera hoftóft. Það mun þó frá fyrstu fremur hafa verið getgáta en 
munnmæli. Mér sýndist nauðsynlegt að ganga úr skugga um það, hvers 
konar tóft þetta væri, og gróf hana því út vorið 1899. Svo reyndist, að 
í henni var ekkert grjót, nema í undirstöðum veggjanna^ og ytir höfuð 
engin hofs-einkenni. Þar á móti fanst í afhústóftinni gulleitt lag í gólf- 
inu. Það voru auðsjáanlega leifar af gamaJli hej^skán. Er tóftin því ekki 
annað en fjárhústóft með hlöðu eða >díumli« við, og þarf ekki að tala 
meira um hana. — Það skal eg játa, að mér þótti leiðara að komast að 
þessari niðurstöðu. En svo varð að vera. 

y. Emkennilegur hellir d Geldingalcek. 

Á Vestri-Geldingalæk á Rangárvöllum er í túninu, rétt fyrir sunnan 
bæinn, ávalur hóll, aflangur frá norðri til suðurs. Eru í hliðum hans um 
miðjuna djúpar og víðar dældir, sem benda til, að þar hafi fallið niður 
hellisræfur. Suðurendi hólsins er þó heill, og er hellismunni í suður- 
enda hans, næstum 3 ál. djúpt í jörðu, og frá munnanum er viðlíka 
djúpt niður að hellisgólfinu; eru þar 9 þrep ofan. Dyr eru hlaönar yfir 
munnanum. Þegar Jón Loftsson, sem nú hefir lengi búið á Vestri-Geld- 
ingalæk, kom þangað, hafði hellirinn lengi verið ónotaður; hann varhrun- 
inn að innanverðu, og svo hafði leysingavatn jafnað auri úr hruninu um 
hann allan. Dyrnar voru fallnar inn. Jón gróf þær upp og ruddi síðan 
aurnum úr hellinum, hlóð í hann grjótgafl að innan og dyr á hann að 
framan. Er hellirinn nú 22 al. langur frá munnanum að gnflinum, en 
dyrnar með þrepunum er að auki. Hann er hvelfdur innnn, en þó all-ó- 
sléttur. Hæð hans inn við gaflinn er nál. 5 ak, en vidd nál. 9 al.; svo 
lækkar hann og mjókkar utar eftir, og við munnann er hann tæpl. 3 al. 
hár og 6 al. víður. Bergið í hólnum er nióhella, en ákaflega hörð, eink- 



6 


um neðantil, svo það sýnist ótrúlegt, að menn hafi höggvið hellinn út; 
það hefði hlotið að vera mikið verk og eríitt, því fremur sem hann hcíir 
í lyrstu verið miklu stærri en nú. Mjög er hann hka ójafn innan og ó- 
sléttur, og bendir það ekki á mannafrágang. Og bergið innan i honum 
er sem húðað og hálfgljáandi; það hlýtnr að vera svo af náttúrunni. En 
raunar getur það verið af því, að bergið svitar út raka, er verður að stein- 
kendii húð á því. En þrátt fyrir öll þessi ólíkindi hefir hellirinn þó önn- 
ur sérkenni, sem næstum ótvírætt benda á mannaverk og þau merkileg 
og einkennileg. 

Svo er nl. háttað, að fyrir innan munna hellisins er sín stúka hvor- 
um megin út úr honum. Sú, sem ef til hægri handar, eða austan meg- 
in, er stærri en hin: nær 12 al. löng og 4 al. víð, dyrnar mjóar — 
nema rauf er út undir bergið vinstra megin, eins og þar hafi fallið úr 
því; — og tæplega 3 al. háar; en stúkan sjálf er miklu hærri, hefir 
hvelft ræfur, .sem hveríur upp i gat eða stromp. Enda fann Jón þar út 
við vegginn hlóð með ösku 1. Hin stúkan, sem norðan megin er við hellis- 
munnann, er miklu minni: að eins manngeng á hæð og tæpl. 4 ál. á lengd 
og vídd. Dyrnar eru mjóar að ofan eða næstura hvast bogamyndaðar: 
er því likast sem bríkur gangi niður með þeim til beggja hliða. Neðan- 
til við þær er sitt gatið hvorum megin úr aðalhellinum inn í stúkuna 
við dyr hennar; á þeim er enginn verulegur munur: bæði eru þau kringl- 
ótt og slétt innan, eins og þau væru boruð, svo víð, að þrengja má 
hendi irin í þau og ná gegn um nál. 7^ berg. Öðrum megin 

er og hola eins og hálfborað gat. Hið merkilegasta er þó, að fyrir gafli 
þessarar stúku, andspænis dyrum hennar, er útKóggvið rúmstæði, hæfilega 
stórt fyrir i rnann stóran, eða 2 litla. Fyrir framan það eru til beggja 
enda háar bríkur, sem rúmbríkur; er sitt gat á hvorri þeirra, sem vel 
*má smeygja hendi í gegnum. Á raiðjum rúmstokknum er og upphækk- 
un eða hnúður, sera skiftir honum í 2 sæti; þau eru þó í þrengra lagi. 
Gat er gegnum hnúð þennan; það liggur skáhalt gegnum hann, og er 
miklu minna en hin götin: eigi yfir 2 þuml. í þvermál. Allur er rúm- 
stokkurinn og brikurnar báðar með ýraislega löguðum rákum og ójöfnum, 
mjög óreglulegum. Bæði í aðalhellinum og stúkunum er ræfurhvelfingin 
mjög óslétt og óreglulega ójöfn: sumstaðar er hún t. a. m. eins og með 
rennum, er liggja eftir berglögunum, líkt og vatn haíi máð þau, sumstað- 
ar aftur með stærri eða minni holum og stöllum, eins og eftir meitil eða 
annað stæTra verkfæri. Sérstakar eru 3 holur i hvorri hlið á aðalhellin- 
um, hvorar gagnvart öðrum, og eru raufar út úr þeim til hliðar. Virð- 
ist auðsætt, að þar hafi verið settir inn bitar af tré, hellinum til styrktar, 
og hefir bitaendunum verið smeygt í holurnar eftir raufum þeim, sem út 
úr eru. 

Það virðist óefað, að hellirinn heíir á sinum tíma verið notaður til 



7 


íbiiðar, það votta hlóðin og askan, sem Jón fann í austurstiikunni. Hann 
heyrði líka þá sögn, að einhvern tíma hefði þar biiið einsetu karl^ er 
nefndur var Eiríkur rauði. Það sagði Jóni Sigurður bóndi á Eystri-Gekh 
ingalæk, fróður maður, og þá gamall, er Jón kom að Vestri-Geldingalæk. 
En þó að hlóðin og askan haíi verið eftir þennan Eirík, þá er varla lík- 
Íegt, að frágangur á hellinum sjálfum haíi verið eftir hann. Eiríkur hefir 
hlotið að vera seinni alda maður, tyrst nafn hans var uppi í munnmælum; 
en það virðist mega ráða af gljáhúðinni, sem á berginu er í öllum hell- 
inum, að hann sé talsvert gamall. Og það er ekki laust við, að hið sér- 
kennilega við fráganginn, einkum t. d. götin, — sem ekki er hægt að 
sjá, hvaða tilgang hafa haft — veki hjá manni þá hugmynd, að hellirinn 
hafi eitthvað steinaldarlegt við sig. Út í það fer eg samt ekki. 
En fleiri eru hellar í Rangárvallasýslu, sem benda á forneskjuleg manna- 
verk, t. a. m. Rútshellir og margir fleiri. Væri vert að skoða þá og 
lýsa þeim. 


6 , Hellir á Æ^isíðu. 

Vorið 1899 gróf Jón bóndi Guðmundsson á Ægisíðu upp gamlan 
helli, sem þar var við bæinn og að nokkuru leyti undir honum. Hann 
var nú ónotaður, en hafði á fyrri tíð auðsjáanlega verið hafður fyrir búr. 
Hann er gjör af mönnum, höggvinn út í móhellu, ekki allharða. í gólfi 
hans eru 3 holur hvorum megin, nógu stórar til þess að ker gitu staðið 
í þeim. Uppi yfir þeim eru skot úti í bergið, en hleinar ganga fram 
milli þeirra. 'lnn i þær eru djúpar holur, að líkindum ætlaðar til þess, 
að í þeim stæði marar af tré, er búrhillan svo hefir legið á. I hellinum 
fann Jón bóndi steinsnúð. — Hann hefir hellinn nú fyrir heyhlöðu. 


7. Forn skdli á Kelduni. 

A Keldum á Rangárvöllura er enn til forn skáli frammi i bænum. 
Hann snýr frá austri til vesturs, en bærinn snýr móti súðri, og ganga bæjar- 
dyrnar inn í suðurhlið skákins. Er sá hluti hans, sem austur gengur frá 
dyrunum, nú notaður fyrir búr, en vesturhlutinn er hafður fyrir göng til 
stofu. Bæði búrið og göngin eru skilin frá bæjardyrunum með þili, þar 
á eru dyr, aðrar inii í göngin, hinar inn í búrið, hvorar móti öðrumx, og 
eru bogamyndaðar að ofan. Bæjardyrnar eru 57^ a]. á lengd, 3^2 al. á 

vídd inn þangað, sem skálaþilin taka við, en milli þeirra er 4^2 al., sem 

er eiginlega hluti úr lengd skálans. Austurendi skálans, sem nú er búr, 
er 6 al. langur; en sá hluti, sem hafður er fyrir göng, er 672 al. lang- 

-Lir. Hæð undir bita er 3 al. 10 "’þuml, en lengd bita 6 al„ á þykt eru 

bitar nær 8 þuml. Undir endum þeirra eru stafir mjög digrir. Baktil 
að ofan eru greyptar í þá syllur, 10 þuml. breiðar, ognær 3 þuml. þykk- 



8 


ar með »nótu» að neðan til að greypa þiljur í. Risið er gjört með sperr- 
um og eru kjálkarnir nálega 4 al. langir, 8^2 þuml. breiðir og um 
3V2 þuml. þykkir. Bitar, syllur og sperrukjálkar eru með »kýlingarstrik- 
um». Ofan á syllunum uppi við ræfrið eru áfellur, viðlika breiðar og 
syllurnar sjálfar. Langbönd hafa áður verið grej^pt í sperrukjálkana, en 

]iggja nú utan á þeim, en reisifjöl þar ofan á í stað súðar. Loft er i 

þeim. hluta skálans sem fyrir göng er hafður, og eru nál. 3 ál. til mæn- 
is af loftinu. Líka er loft yfir bæjardyrum og yfir þeim hluta skálans 
sem inn af þeim er; þar er loftið um f/2 al. lægra og þeim mun hærra 
til mænis. í búrinu er ekki loft nú. Af því eigi þarf svo víð göng sem 
skálinn er víður, er gjört skilrúm eftir þeim hluta hans, og eru göngin 
með norðurveggnum, en sunnanraegin hefir verið hafður vefstaður. Er 
þar gluggi á veggnum og skilrúmið þannig opið, að hann ber líka birtu 
í göngin. Við vesturenda hans er þil og dyr til stofunnar, sem auðvit- 
30 er. vSagt er, að hann hafi áður náð miklu lengra vestur, og hafi verið 
tekið af honum og viðirnir fluttir að Barkarstöðura. Allir viðir skálans eru 
eintómt rekatré og eru enn ófúnir, jafnvel reisifjölin. Vita menn þó 
ekki, hve gamlir þeir eru, því þó skálann hafi þurft að endurbæta að veggj- 
urá eða þekju, hafii sömu viðir ávalt verið notaðir áfram; vita menn eigi 
til, að í þá hafi verið bætt líema i bita í búrið. Er sá biti auðþektur, 

því hann er óheflaður og á lionum ártalið, þá er hann var látinn þar, nl. 

1789. Og í landskjálftanum 1896 brotnaði sperra og var önnur ný lát- 
in í staðinn og ártalið skorið á hana. — Þó sú gerð, sem skálinn hefir 
nú, sé .að líkindum eigi hin upprunalega, þá er hún þó mjög gömul og 
ber vott um það, hve bygging var traust og vönduð fyrrum. 



Rannsóknir 

í Snæfellsnessýslu sumarið 1899. 


Eftír 

Brynjúlf Jónsson. 


I. Bor^ardalur. 

Svo segir Landnáma II. P. 13. kap.: »Um várit gaf Geirrauðr systur 
sinni bústað í Borgardal .... Geirríðr sparði eigi raat við menn ok 
lét gera skála einn um þjóðbraut þvera; hún sat á stóli ok laðaði úti 
gesti, en borð stóðu inni jafnan ok matr á«. — Borgardalur ber enn það 
naín. Hann ér lítill og grösugur og er fyrir ofan veginn, þá er farið er 
frá Narfeyri inn með Álftafirði. Bæjartóft Geirríðar sést enn og er nál. 
9 faðma löng frá austri til vesturs, eða undan brekkunni, og rúml. 3 
faðm. breið. Eigi sést, að henni sé skift í sundur með þvervegg;en svo 
er viðar í rústum fornbæja, og má þá ætla, að herbergjunum hafi verið 
skift sundur með þili. Dyr eru óglöggar, virðast þó hafa verið á austur- 
hliðvegg. Bæjarstæðið hefir verið lítið, en það er þó bezta bæjarstæðið 
sem til er í dalnum. Engar líkur eru til, að þjóðbraut hafi nokkurn tíma 
legið þar um; hún liq^gur nokkuru neðar og er það bæði beinna og hægara. 
En þar liggur hún utan í halla, sem ekkert hæjarstæði gat'verið á; enda 
er hún fyrir neðan dalinn sjálfan. Það er því eigi bókstaflega rétt, að 
Geirríður hafi látið gera skála sinn »um þjóðbraut þvera«. Þó hefir eigi 
langt verið frá veginum upp að bænum, og gátu vegfarendur, þeir er 
vildu, hæglega komið við hjá Geirríði. Og svo er að skilja, að hún hafi 
gjarnan viljað, að sem flestir gestir kæmu, og hafi sýnt þeim svo 
mikla rausn, að þar um hafi svo verið til orða tekið, að skáli hennar 
stæði um þjóðbraut þvera og hún sæti úti og laðaði gesti. Það eru að 
eins óeiginleg kjarnyrði um rausn henn, líkt og nú er sagt um gestrisni 

2 



ío 

manna, að hús þeirra sé »öllum opið«, þó hurðum sé lokað þar eins og 
annarstaðar. 


2. Bólstaður við Faðilshöýða. 

Þar eð veður var gott er eg fór um Álftafjörðinn sumarið 1899, 
réðst eg í að búa til uppdrátt af Bólstað við Vaðilshöfða, til þess að 
hægra veiti að gera sér hugmynd um landslag þar og afstöðu. Vona eg 
að hann sé betri en ekkert, þó hann að vonum sé ónákvæmur, þar eð 
hann er gjörður eftir sjón, en ekki eftir mælingu. Það sem einkum hvatti 
mig til þessa var, að sýna afstöðu þess staðar, þar sem haugur Arnkels goða 
er, því helzt er útlit fyrir, að hann hveríi með öllu áður langt líður, því 
bœði er það, að sjórinn brýtur smám saman neðan af aurlandinu, og svo 
hefir Úlfarsfellsá kastað sér vestur með bakkanum og brýtur hann óðum 
og hauginn með. Þá er eg kom þar fyrir 3 árum, sýndist mér svara því, 
að haugurinn stæði hálfur eftir, en nú sá eg þar mun á, að talsveft hefir 
brotnað úr honum siðan, svo að varla mun meira en hér um bil þriðjung- 
ur eftir nú. Enginn mannaverka vottur sést í bakkanum, þar er af haugn- 
um hefir brotnað. Má og ganga að þvi visu, að menn hafi fyrir löngu 
grafið i honum og umrótað honum til að leita fjár eða vopna. Svo hafa 
menn gjört við flesta eðaalla hauga og dysjar, sem menn hafa vitað af 
og ætlað að fémætt væri í. Eg hefi sett spurningarmerki við neðri rúst- 
ina á uppdrættinum, því þó mér þyki líklegast, að það sé fjós og hlaða, 
þá er húíi svo óglögg, að það sést ekki með vissu. Aðrar rústir en þess- 
ar tvær eru nú ekki sjáanlegar á aurlandinu, en hugsanlegt er að fleiri 
hafi verið áður, því út lítur fyrir, að áin hafi á sínum tíma runnið uin 
norðurhluta aurJandsins og brotið þar jarðveg af, er síðan hefir raunar 
gróið upp aftur, en er þunnur og nýlegur, svo hann hlýtur að vera yngri 
en bygðin þar. - Getur verið að tóftir hafi á þann hátt horfið, hafi þær 
verið á því svæði. — Eftir því sem séð verður, er bæjarrústin rúml. 12 
faðma löng og um 3 ftiðma breið; virðist vera þrískift, þó ekki sé hægt 
að fullyrða það og eigi heldur að ákveða hvar dyi hafi verið. Neðri rúst- 
iii er tæplega eins löng, en dálítið breiðari; hún virðist tvískift, en er 
mjög óglögg. Eigi gat eg fundið til grjóts í þeim með staf mínum. Er 
og ekki byggingargrjót á aurlandinu. 


j. Þórness-dómhringurinn. 

Svc segir í Landn. II. P. 12. kap.: »Þá var þat ráð tekit, at færa 
brott þaðan þingit, ok inn í nesit, þar sem nú er. ok var þar þá helgi- 
staðr mikill, ok þar stendr enn Þórs steinn, er þeir brutu þá menn um, 
er þeir blótuðu, ok þar hjá er sá dómhringr, er þeir dæmdu menn til 



II 


blóta«. Og Eyrbyggja segir, kap. lo: »Þar sér enn dómhring þann, er 
menn vóru dæmdir í til blóts. í þeim hring stendur Þórs steinn«. Hér 
ber þeim það á milli, Lndn. og Eb., að Lndn. segir, að Þórs steinn haíi 
verið hjá dómhringnum, en Eb. segir, að hann hafi verið i honum. Sig^ 
urður Vigfússon rannsakaði hér 1889, lýsir hann þingstaðnum og getur 
þess, að þar eru 3 nes og litlir vogar á milli, og telur hann búðatóftir 
á þeim öllum. Vestasta nesið er stærst, þar er bærinn Þingvellir, og seg- 
ir Arni Thorlacius í örnefnalýsingu sinni (Safn t. s. ísl. 11 . 294), að sagt 
sé, að dómhringurinn hafi verið þar, sem bærinn er. Hyggur hann því 
að þingið hafi verið háð þar. Samt gerir hann ráð íyrir því, að Þórs 
steinn sé sá sami^ sem enn er sýndur í mýrlendinu suður af austasta 
nesinu Er þó nokkuð langt þangað frá Þingvalla-bænum Nokkuru nær 
honum er mið-nesið; og ef dómhringurinn hefði verið þar, mátti fremur 
segja, að Þórs steinn væri hjá honum, og þó væri það ekki nákvæmt. Á 
þessu nesi hafði um eina tíð verið kot^ sem hét Þingvallatangi, en nú er 
nesið kallað Húsnes. Nú er þar ein stór tóft yzt á odda nessins. S. V. 
komst að þeirri niðurstöðu, að hér hefði þingið verið háð, og eg félst á 
það, er eg skoðaði hér 1896. Austasta nesið er minst og tekur sig lítið 
út; en þar er Þórs steinninn rétt hjá. Undrar mig það nú eftir á, að 
engum okkar: A. Th., S. V. eða mér, skyldi verða það fyrir, að leita 
dómhringsins á þessu nesi. En þetta hugkvæmdist þeim CoIIingwood og 
Jóni Stefánssyni. Og eftir tilvísun hinnar ágætu bókar þeirra fór eg nú 
þangað að leita hans Þar sjást yzt á nestánni glöggar leifar af hring- 
myndaðri byggingu af grjóti. Líkist hún mjög dómhringnum í Árnesinu 
(Árb. tornl.fél. 189^) bæði að lögun og stærð, en sá er munurinn, að 
þessi hringur er allur niður hruninn, ber því mjög lítið á honum. Hefir 
hann staðið svo tæpt á oddanum — ellegar sjór minkað oddann —, að 
grjót hefir hrunið út af honum á 3 vegu; en á 4. veginn, þar er á land 
upp veit, hefir hringuriun hrunið inn; þar myndar grjótið úr honum svo 
mikla urð, að hún fyllir nær út í þriðjung hans. Ef hann hefði allur 
hrunið- þannig inn, þá væri hann allur orðinn að einni urðarbungu, og 
sæist ekki skil á, að þar hefði hringur verið. En nú sér gjörla fyrir inn- 
anmáli hans alstaðar þar, sem hann hefir hrunið út. Dyrnar sjást líka, 
og eru þær austanmegin. Sú efasemd vaknaði hjá mér við þennan hring, 
eins og við Árness-hringinn, að þetta kynni að hafa verið fjárborg. Bar 
eg það undir álit heimamanna á ÞingvöIIum, og töldu þeir það mjög ó- 
líklegt, að á þeim stað hefði fjárborg verið. Eru því líkur til, að frásögn 
Lndn. sé rétt: að steinninn sem sýndur er, sé hinn rétti Þórs steinn, og 
að þessar hringleifar, sem að kalla má að séu hjá steininum, séu leifar af 
dómhringnum forna. 


2 * 



12 


Berserkjahraun. 

í Árbók fornleifafél. 1893, bls. 21—23, hefir S. V. ritað um Ber- 
serkjahraun, og hefi eg litlu þar við að bæta. I krika þeim fyrir sunnan 
hraunið, sem aðskilinn er frá túninu þannig, oð bæjarlækurinn rennur þar 
fram á milli, eru leifar af 2 fornum girðingum, sem þvergarður skilur 
hvora frá annari. Það er efri girðingin, sem S. V. lýsir. En af hinni 
neðri hefir lækurinn brotið alla þá hliðina, sem að honum veit, því hefir 
S. V. ekki tekið þetta fyrir gerði. Sést þó vel, að garðurinn, sem er 
hraunmegin við efra gerðið, heldur áfram niður með hraunjaðrinum alt út 
að læknum; og hinumegin sér íyrir stuttum garðspotta frá norðaustur- 
horni garðsins fram á lækjarbakkann, sem brotnað hefir. I neðra gerðinu 
er stekkjartóft, mjög gömu] og niðursokkin. Og önnur, dálítið nýlegri, 
er upp við þvergarðinn, sem skilur gerðin. S. V. telur nú víst, að efra 
gerðið sé hið sama, sem »byrgit« er berserkirnir hlóðu. En þá vérður að 
gera ráð fyrir því, að þeir hafi haft nægan tíma, og gætu þeir þá hafa 
gjört báöar þessar girðingar. Svo er líka að sjá af Eyrbyggju, að Styr 
hafi ekki sett berserkjunum tímatakmark; þess þurfti ekki, þeir voru sjálfir 
nógu ákafir að komast sem fyrst að kaupi við hann. En sé nú hitt samt 
sannara, sem Grunnavíkur-Jón segir í Ágripi sínu, að Styr hafi sett ber- 
serkjunum þröngt tímatakmark, og að þeir hafi átt að gjöra »byrgit« frá 
morgni til dagmála, þá kemur ekki til máia, að það hafi verið gerðiþessi, 
annað cða bæði, sem berserkirnir gjörðu. Þá kynni það heldur að vera 
hin svo nefnda Krossrétt, sem þar er neðar í hraunjaðrinum. Hún virðist 
hafa verið fjárrétt, en er nú eigi notuð og lítur fornlega út. Mundi ærið 
berserkjaverk að hlaða íiana frá morgni til dagmála. Þess er að gæta, að 
Grunnavíkur-Jón ritaði upp eftir minni einu, og má ekki ætlast til^ að engu 
skakki. Hann nefnir t. d. ekki hagagarðinn, sem Eb. segir að berserkirn- 
ir hafi hlaðið og stendur enn í dag. 

Eigi er vegurinn, sem berserkirnir ruddu, jafn-mikið tröllaverk og 
margir ókunnugir hafa ímyndað sér. Hann er lagður í króka, til þess að 
nota þá bletti í hrauninu, sem ekki þurfti að ryðja. En satt er það, að 
milli þessara bletta er verkið víða allmikið mannvirki. Dys berserkjanna 
.er í djúpum dal í hrauninu við veginn, eins og sagan segir. Sagt er að 
oftar en einu sinni hafi verið grafið í það; ber það og þess merki. Má 
þó nærri geta, að Styr hefir hvorki lagt vopn né fé í haug með berserkj- 
unum. Áður en berserkirnir lögðu veginn yfir hraunið, hefir eigi rnátt kom- 
ast með hesta milli Hrauns og Bjarnarhaínar utan að fara fjörur og sæta 
sjávarföllum. Þó skaga 2 hraunranar þar fram í veginn, er of djúpt hefir 
verið fyrir framan, svo yfir um þá hefir þá orðið að fara. Hafa verið 
ruddar götur yfir um þá þvera, hvorn um sig, og sér enn glögglega 
fyrir þeim. 



13 


Borgarholt o. fl. i Bjarnarhöfn. 

Svo segir Eyrb. k. 6: »Björn bjó í Borgarholti í Bjafnarhöfn« og 

Lndn. (II. P. ii. k.) hefir nálega sömu orð: »ok bjó á Borgarholti í 
Bjarnarhöfn«. Hér munar að eins því, að Eb. segir: »i Borgarholti«. 
Lndn. segir: »á Borgarholti«. Verður að taka þetta til greina, er ákveða 
skal, hvar bær Bjarnar muni hafa verið. Það er auðséð, að nafnið»Bjarn- 
arhöfn« hefir í fyrstu eigi verið haft um bæinn, heldur um víkina, þar 
sem Björn tók höfn. Var ástæða til að gefa bænum sérstakt nafn eftir 
því, hvar hann stóð við víkina, því hún er ekki all-Htil. Nú er hvergi 
við víkina staður, sem ber nafnið: »Borgarholt«. En fyrir austan grund- 
ina, sem bærinn stendur nú á, gengur dálítill ásahryggur frá fjallinu fram 
að víkinni, og er klettaborg efst á honum, sem kölluð er Kjötborg. Eng- 
in borg er þar önnur, sem Borgarholt geti verið kent við. Liggur líka 
beint við, að [á hafi ásahryggurinn verið kallaður holt, því fremur sem 
hann hefir óefað verið skógi vaxinn í þá daga. Bærinn hefir þá staðið 
annaðhvort á þessu holti eða i því, nfl. utan i því. Hefði hann staðið 
upp á því, mundi þar sjást grjótrúst eftir. Þar var og vatnsból fjær. En 
kunnugt er, að landnámsmenn' settu jafnan bæi sina við læki, ef þess var 
kostur. Hér rennur lækur milli »holtsins« og grundarinnar, sem bærinn 
nú stendur á. Það er án efa Borgarlækur. Við hann hefir Björn því 
verið heygður. En nú sjást þó engin merki til haugsins. Og það er 
mjög eðlilegt. Lækurinn hefir brotið bakka sinn holts-megin, svo það 
munar allmiklu sumstaðar, sem sjá má af uppgrónum eyrum hinumegin 
hans^ sem áður hefir verið farvegur þans. Lækurinn hefir því án alls efa 
brotið hauginn burtu. Sama mun nú vera með bæinn: Hann mun hafa 
staðið í vesturjaðri holtsins við lækinn og mun lækurinn hafa brotið bæj- 
arstæðið í burtu. En hvar við lækiiin mun bærinn hafa staðið? Eg leit- 
aði eftir verksummerkjum, er gæti gefið bendingu um það. En þau sáust 
engin, utan það eitt, að rétt fyrir ofan ós lækjarins var eyrin vestanmegin 
hans breiðust. Þar hafði hann brotið mest; enda er bakki hans aust- 
anmegin hæstur þar á móts við. Þar getur gott bæjarstæði verið afbrot- 
ið. Gera má og ráð íyrir, að áður en lækurinn bar aur í sjóinn fram 
undan ósnum, hafi þar verið góð lending, og lá þá beint við að velja 
bæjarstæði sem næst henni, svo heimflutningur frá sjó væri sem hægast- 
ur. Milli sjávarins og þess staðar sem eg hugsaði mér bæjarstæðið gengur 
fram dálítið klettanef; neðst í því standa 3 stórir steinar, jarðfastir, og 
grasgeirar milli þeirra. Þætti mér ekki undarlegt, þó heiðnum manni 
hefði komið í hug, að þar byggi landvættir, og hefði nokkuð Lslíkt vakað 
fyrir Birni, þá gat honum þótt þess fýsilegra að búa sem næst þeim. 
Þetta segi eg nú til gamans, en dettur auðvitað ekki í hug að nota það 
til að styðja getgátu mína um bæjarstæðið. Hana byggi eg á þeim lík- 
inda-ástæðum, sem eg var búinn að taka fram. (En getgáta er samt get- 



gáta og ekki annað; það játa eg). Björn mun hafa bijið í Borgarholti til 
dauðadags. En Kjallakur son hans, er virðist hafa kvongast erlendis, mun 
hafa reist bú að föður sínum lifanda; er sennilegt að hann haíi þá gert 
sér bæ á grundinni þar sem hann er enn. Að föður sínum látnum má 
ætla að hann haíi lagt Borgarholt undir sig. 

Beint niður frá bænum Bjarnarhöfn er lending við sjóinn og naust. 
Mun það vera Bjarnarnaust, s^em Á. Th. nefnir; en ekki heyrði eg það 
nafn. Og eigi mun þar hafa verið gjört naust fyr en bær var kominn 
þar, sem hann er nú. Nokkuru vestar við víkina heitir Hamarnaust. Það 
er raunar fremur vör (lending) en naust, því sjór gengur þar upp í. Það 
er klauf inn í stórgrýtis-urð, og lítur út fyrit að vera rudd af mönnum. Má 
hún þá heita þreklegt mannvirki. Þar heíir mátt binda skip í góðu veðri, 
en eigi selja upp, því hátt er fyrir ofan. Skamt vestar við víkina er tóft 
undir hamri einum; hún er á þurru landi og grasi vaxin. Er það auð- 
sjáanlega naust frá fyrri tíð. Gæti eg trúað, að það hefði upphaflega heit- 
ið Hamarnaust, en nafnið verið fært seinna. Vestan við vikina gengur 
tangi fram í sjóinn; hann heitir Búðatangi. Þar var eitt sinn kaupstaður. 
Eru þar allmiklar rústir siðan, en mjög óglöggar orðnar. 


6 , Otradalur, 

Svo segir í Hávarðs sögu ísfirðings 15. kap.: »Atli hét maður, hann 

bjó í Otradal.Svá er sagt, að bærinn í Otradal væri mjök af al- 

mannaveg; þat var út öðru megin fjarðarins gegnt Eyri«. Og í 19. kap, 
segir hún: »Er eigi sagt frá ferð þeirra fyr en þeir koma til bæjar Atla 
í Otradal, var þat einn morgun snemma, og ríða í dalverpi þat er eigi 
mátti sjá frá bænum«. Herra Kristján Þorleifsson í Bjarnarhöfn benti 
mér á það, að vestan í Bjarnarhafnarfjalli er dalur, sem Otradalur heitir. 
Eyrir neðan minni hans stendur bærinn Ámýrar, og segja munnmæli, að 
sá bær hafi fyrrum heitið Otradalur, af dalnum. Eru þess fleiri dæmi, 
að bæir, sem eiga samnefnt við dali, standa ekki í þeim, heldur.framan 
við minni þeirra. Svo er t. d. um Garpsdal í Barðastrandarsýslu, Mel- 
rakkadal í Húnavatnssýslu o. fl. En í fyrstu hefir forsetning bæjarnafns- 
ins ekki verið i heldur at þar sem svo stóð á. Frumrit Hávarðs sögu 
mun því hafa haft: at Otradal. Bærinn stendur við fjörðinn andspænis 
Eyri og eigi all-löng sjóleið milli þeirra bæja. Mjög er pó einmunalegt 
á Ámýrum og gestakomur fátíðar, því þar eiga eigi aðrir leið um en 
þeir, sem þangað eiga erindi. Og sagt er, að það liggi þar í landi, að 
þeir sem þar búa séu flestir fremur einrænir menn og fáskiftnir, hafi sem 
minst viðskifti og sem minstan kostnað að þeir mega, en búi vel að sínu, 
þó í smáum stíl sé búskapurinn. Fyrir ofan bæinn er bali nokkur við 
fjallsræturnar, verður þar dalverpi í milli sem leynast má í svo eigi sjáist 






frá bænum. Svo vel ber öllu hetm við söguna. Hér virðist því tvennu 
sbifta: annaðhvort er það, sem sagan segir um liðveizlu Steinþórs við 
Hávarð, dvöl Hávarðs í Otradal o. s. frv., rétt í aðnlefninu, ellegár sögu- 
maður hefir af ásettu ráði búið þetta söguatriði til upp úr sér; og Ipab gat 
enginn gjört aiinar en sá, sem nákunnugur var á Ámýrum. Og þó siíkt 
sé nú eigi alveg óhugsandi, þá er eigi skiljanlegt, hvað honum hefði getað 
gengið til að finna upp á því, að skjóta þessu inn í óviðkomandi sögu, 
ef hanii hefði vitað annað sannara. Skiljanlegra sýnist mér hitt, að Land- 
námuritarinn, eða heimildarmaður hans, hafi vilst á liðveizlumönnum Há- 
varðs. Það hefir leitt af bæjarnafninu: hann hefir þekt Otradal í Arn- 
arfirði, en eigi hinn lítt kunna Otradal í Breiðafirði, og þózt sjá, að hér 
væri missögn, er leiðrétta þyrfti. Honum hefir .skilist wsvo, — eins og 
mönnum hefir alment skilist síðan, — að svo fágætt bæjarnafn, sem Otra- 
dalur er, geti eigi verið komið inn í sögima af misgáningi; það hlyti að 
vera rétt. Og þar eð slikur höfðingi sem Eyólfur grái bjó um þær 
rnundir í Otradal, þá hafi þnð enginn getað verið annar en hann, sem 
veitti Hávarði lið. Og það gat styrkt hann í þeirri trú, að hann hefir 
vitað, að Eyólfur átti son, er Steingrímur hét, og þótt líklegt, að Steinpórs 
nafn væri komið í staðinn fyrir Stetngríms nafn og missögnin komin af 
þvi. Það virðist liggja beint við, að sögumaður, er vildi segja alt sem 
sannast og réttast, en var ókunnugur, gæti vilst þannig, er svo sérstaklega 
stóð á; og rýrir það alls ekki gildi annara frásagna í Landnámu. 


7. Salteyrarós, 

Það má sjá af örnefnalýsingu Á. Th., að orð hefir leikið á því, að 
Grundarós væri sama sem Salteyrarós. Hyggur Á. Th., — og vist með 
réttu — að það sé meir getgáta en vissa. Telur hann tvo aðra ósa við 
Grundarfjörð jafn-Iíklega: Kvíaós hjá Krossnesi og annan ós hjá Kirkju- 
felli. Sá ós er nú kallaður Búðaós, því austanmegin hans eru kot, er 
einu nafni heita að Búðum. Bendir það til, að þar hafi verið verzlunar- 
búðir. Og þeim megin hans gengur grjóteyri út í sjóinn, sem er svo 
gráleit af smáskei, að tilsýndar er því likast, sem hún sé salli drifin. Er 
þvi eigi ólíklegt, að hún hafi fyrrum verið kðlluð Salteyri, og ósinn þess 
vegna verið kallaður Salteyrarós. — Sira Jens Hjaltalín á Setbergi benti 
mér á þetta. 


7. Vogar og Kamhgarður i Mávahlið. 

Svo segir Eyrb. 18. k.: »Þeir (Þorbjörn) riðu upp með vágum ok 

bundu sár sin undir stakkgarði þeim, er Kambgarður heitir«. Svo hagar 
landslagi í Mávahlið, að neðan við túnið eru tjarnir á láglendinu og ná 



þær út að sandeiði, sern þar er með sjónum; en austur ogsuður af tjörn- 
unum er engi, þar til hæðir taka við. Má sjá, að engið og tjarnirnar eru 
eftirleifar af vogi, sem þar heíir gengið úr sjónum inn til hlíða, en lokast 
af sandeiðinu og síðan fylst upp, svo að hann er að innanverðu orðinn 
þurt land, en utan til eru tjarnirnar. Það eru þær, sem Eb. kallar voga, 
Þeir Þorbjörn hafa komið frá Holti fyrir innan engið og ætlað að fara 
aftur sömu leið. Hafa þeir riðið ofan fyrir túnbrúnina, sem er örskamt, 
og farið fyrst inn með tjörninni og svo inn með enginu, undir hæðar- 
brún, sem er framhald af túnbrúninni. Þar eru klettar nokkurir í brún- 
inni við engið; skagar hinn insti svo fram, að vel má vera að hann hafi 
verið kallaður kambur. Nú er honum ekki nafn geíið. Undir honum er 
sem sjái til byggingarleifa, en verður þó varla sagt með vissu. En væri 
þar um fornar byggingaiieifar að ræða, þá er sízt að undra, — þó þær væri 
mjög niðursokknar, því þar er jarðvegur injúkur. En afstaða bendir til, 
að hér hafi Kambgarður verið. Þar fyrir ofan, 'upp á brúninni, er bær, 
sem Tröð heitir. Hann er síðar bygður^ og hefir þó verið færður úr stað. 
Er sumra ætlan, að þar hafi stakkgarðurinn verið. En eigi þykir mér það 
jafn-líklegt: það var fremur út af leið; og landslag bendir eigi til, að þar 
hefði þurft stakkgarðs við. Tóftir stakkgarða sjást víða á mýra-engjum, 
þar ‘sem akstur eftir ísum á vetrum er auðveldari en reiðsla á hestum á 
sumrum. Þó skal eg ekki fullyrða þetta frekara. 


Fróðá. 

Heimajörðin Fróðá stendur nú eigi þar, sem bær Þorbjarnar digra 
var og »Fróðárundur« urðu. Þar stendur nú hjáleigan Forna-Fróðá, og 
þó eigi alveg á sama stað, sem fornbærinn stóð, heldur þar sem kirkjan 
forna var og kirkjugarðurinri. Rúst eldri bæjarins Fornu-Fróðár er fáum 
tugum faðma austar og ofar með læk þeim, er þar rennur. Það er auð- 
séð á henni, að bærinn hefir staðið þar fram á seinni aldir: þar hefir 
fornaldar-húsaskipan verið horfin fyrir annari nýrri. Ofan á annan enda 
rústarinnar hafa nýlega verið sett peningshús, en eru þó lögð niður aítur. 
Bæjarstæðið er raklent mjög, nær sem rústin væri í mýrlendi; er þar þó 
að eins nijó spilda milli hæðarbrúnar, sem fyrir ofan er, og lækjarins, 
sem fyrir neðan rennur. Meðan hæðarnar fyrir ofan voru skógi 
vaxnar, hefir hér verið þurlendara; annars hefði enginn valið hér bæjar- 
stæði. Búið var áður að segja mér það, að nú væri rúst ein þar, sem 
Fróðá hefði forðum staðið. Hugði eg gott til að grafa þar og finna eld- 
húsgólfið og eldsgrófina (sem »selshöfuðið« kom upp'úr forðuml). En‘ 
er eg sá rústina, sá eg líka, að annaðhvort mundu þar allar fornar menj- 
ar eyðilagðar af seinni mönnum, ellegar svo byrgðar undir nýrri mann- 
virkjum, að eigi mundi vinnandi verk að leita þeirra. 



17 


70 . imislegt í landndmi ^lývarinssona, 

Svo segir Lndn. II. p. 8. k.: »Alfvarinn Válason hafði fyrst nnmit 
nesit á millim Beruvíkurhrauns ok Ennis; hans synir voru þeir: Höskuldr 
er bjó að Höskuldsá, ok Ingjaldr, er bjó að Ingjaldshváli, en Goti at 
Gotalæk og Hólmkell at Forsi við Hólmkelsá^<. Á þessu svæði er margs 
að geta: 

Foss við Hólmkelsá. Eigi er nú bygð á þeim stað, sem bær 
Hólmkels stóð. Sá maður er nefndur Sveinn, sem bæinn flutti. Breytti 
hann þá nafni hans og lét hann heita Sveinsstaði; svo heitir hann enn. 
Lækur rennur þar ofan og er foss í honum uppi í hlíðinni. Þar skamit 
frá er bjáleiga sem heitir Foss. En það er ekki Foss við Hólmkelsá. 
Líka er*búið að breyta nafni árinnar: hún er nú hölluð Laxá.- En foss- 
inn, sem í henni er, hafa menn ekki getað fært úr stað.; ogekkihafa þeir 
heldur tekið burtu íornlega bæjarrúst, sem þar er á árbakkanum rétt íyrir 
neðan fossinn. Þar hefir bær Hólmkels verið, á því getur ekki verið 
neinn efi, því þar nærlendis er enginn ýoss i cínnari d. Laxá, sem nú 
er kölluð, er því hin forna Hólmkelsá. Bæjarrústin er nokkurn veginn 
glögg. Hún er nál. i6 fðm. löng frá norðri til suðurs og nál. 4 fðm. 
breið. Henni er skift í 2 tóftir, og eru þær næstum jafn-langar. Aust- 
urveggurinn er svo glöggur, að sjá má að á honum hafa dyrnar eigi ver- 
ið. Vesturveggurinn er óglöggari, og munu þær hafa verið þar. Þeim 
megin er útsýni fegra. Fám föðmum neðar er önnur rúst; hún er óglögg- 
ari en svo, að með vissu verði sagt, hvað þar hefir verið. Rústirnar eru 
austanmegin árinnar og beygir hún þaðan til vesturs fyrst. Þar er stakk- 
garðsrúst skamt íyrir norðan ána, svo seni stekkjarveg frá fossinum, og 
hefir hæglega mátt leynast þar, svo eigi sæist frá bænum. Þetta er á 
leiðinni til Ingjaldshóls, þegar hjarn er og beint má fara. Ber það því 
heim, að þetta sé stakkgarðurinn, sem Víglundarsaga segir frá, að Hólm- 
kelssynir sæti fyrir þeim Víglundi. Er því annaðhvort, að höfundur 
þeirrar sögu hefir verið hér kunnugur, ellegar hin staðlega samkvæmni 
kemur af því, að sannindi eru í sögunni, að þessu leyti að minsta kosíi. 
Löngum spöl norðar heita Kumlahryggir. Þeir hafa blásið upp, og sagt 
er, að þar hafi fundist eitthvað af málmtægi. En svo er langt síðan, að 
nú voru menn ófróðir um það. 

Gotalækur. Hæðin; sem Hólmkelsá (nú Laxá) fossar ofan af, 
gengur þaðan til vesturs. Er þar bær, sem Skarð heitir, kendur við skarð, 
sem er í hæðinni., Þar kemur fr'am lækur nokkuð stór, og erhannstund- 
um ranglega kallaður Hólmkelsá, en oftast þó »lækurinn«, o^ er það stytt 
úr nafninu Gotalækur. Bak við skarðið, sem »lækurinn« kemur fram úr, 
er dalhvarf, eigi all-lítið, er heitir Búrfellsdalur (af Búrfelli, dálitlu einstöku 

3 



i8 

íjalli, sem þar er fyrir ofan). Inn í dalhverfinu er krókur á læknum, og 
er þar á horninu rúst, sem kölluð er Gotastaðir. Eigi er lögun hennar 
fornleg; er þó sagt, að langt sé síðan að þar var bygð. En eftir það 
hafði lengi verið höfð selför í dalnum, og hygg eg, að sel hafi verið bygð 
ofan á bæjarrústinni. Dálítill mýrarlækur, sem nokkuru neðar rennur í 
»lækinii«,' er nú á tímum kallaður Gotalækur; stendur það án í efa í sam- 
bandi við tilraun manna til að gefa hinum rétta Gotalæk nafnið »Hólm- 
ke]sá«, þegar búið var að gefa hinni réttu Hólmkelsá nafnið »Laxá«. 

Ingjaldshóll. Þar sem bygð hefir ávalt haldist, er eigi von fornra 
rústa. Svo er um Ingjaldshól. Þó mun bærinn hafa verið færður úr 
stað. Nú er hann vestur frá kirkjunni; en sagt er, að hann hafi áður verið 
norður frá henni. Þar ér og öllu fegra. Þar má sjá, að rústir hafa áður 
verið sléttaðar út, og mun það hafa verið gjört svo vandlega, að ekkert 
hefir til þeirra sést í f^^^rstu. En nú vottar fyrir að þær komi upp aftur, þar- 
eð moldin milli veggjanna sígur meira en leifarnar af þeim. En að því 
er til tófta þessara sér, virðast þær vera frá seinni öldum. Þóersúsögn, 
að út undan þeim hafi jarðhús Víglundar legið til norðvesturs, og haft 
ytri munna hjá steini þeim, sem kallaður var Víglundarsteinn. Það er ís- 
aldarsteinn, sem stendur upp úr jarðveginum norðvestur í túnhólnum. 
Heyrði eg menn segja, að í þeirra minni hefði mótað fyrir jnrðbúsinu. 
Nú sést eigi neitt, er gefi tilefni til þeirrar ætlunar, og er hætt við, að 
þar hafi ímyndun verið »með í spilinu«. Rétt fyrir vestan Ingjaldshól er 
bærinn Þrándarstaðir; liggja þar saman túnin. Ef líkindi þætti til þess að 
öðru leyti, að sannindi lægi til grundvallar fyrir Víglundarsögu, þá mundi 
það þykja líklegt, að Þrándm stígandi hefði búið á Þrándarstöðum, en 
ekki tekið Ingjaldshól eftir föður sinn; væri þá ekkert því til fyrirstöðu, 
að Þorgrímur prúði hefði komist þar að og búið þar í nábýli við Þránd. 
En þessu má sleppa. — Nú eru Þrándarstaðir í eyði síðustu árin. 

í Ingjaldshólslandi, norður við sjóinii, er hið forna kauptún og 
verstaður Rif. Þar var áður fjölment þorp, en nú er þar að eins i hæ.x 
og er það grasbýli. Túnið er á-bergi, og er hamrabrún að norðan, við sjóinn, 
og að austan, við ós þann, er myndaði höfnina. »Laxá« og »lækurinn« 
hÖfðu þar sameiginlegt útfall. Erá norðaustur horni hamrabrúnarinnar 
gengur stórgrýtis-rif í austur með sjónum. Beygði ósinn sig austur íyrir 
enda þess; en malareiði er þar hinumegin. Var þar djúpur ós og höfn 
góð, er gekk upp að túninu. Er þar lægð í hamrabrúninni, sem lending- 
in var. Þaðan er atlíðandi brekka upp að ganga, þangað sem verzlunar- 
húsin voru. Sér þar »grunn« þeirra, og er það sléttur blettur ferhyrndur, 
orðinn að túni. Eigi hafa menn þó alt af lent í ósnum, fiskiskipin hafa 
stundum lent sjávarmegin (norðanmegin) á rifinu. Hefir þar verið rudd 
»vör«, sem náð hefir upp á hrygg rifsins. Má það stórvirki heita, slíkt 



19 


stórgrýti sem þar er. Má sjá, að þar hafa mörg skip lent um dagana, 
því skora er sorfin i blágrýtis-fiórinn eftir kjaldrag þeirra. Nú hefir sjór 
rutt ofan í vörina svo stórum steinum, að þá yrði að sprengja sundur, ef 
þeim ætti burt að ryðja. Hinumegin á rifinu, við ósinn, sér fyrir stór- 
skipa-kví; en hún er orðin full af sandi. Osinn hefir oft tekið sér annað 
útfall nokkuð fjarri, er því öll höfnin full af sandi og alt útræði svo. að 
segja ómögulegt. Vilja menn nú reyna að stífia hinn nýja ós, og vænta, 
að þá muni höfnin laga sig aftur. Undir horninu milli rifsins og lend- 
ingarlægðarinnar hefir stór steinn fallið úr hamrinum og stendur frálaus. 
Hann heitir Björnssteinn. Er sagt, að Björn ríki hafi hlaupið af hamrin- 
urn á steininn undan hinum ensku, og varist á honum þar til hann féll. 

Áður en eg skil við Ingjaldshól, vil eg til gamans geta þess, sem 
sögn ér um tildrög til bæjarnafnsins Þaýusteinn: — Sá bær er nærri In- 
gjaldshóii og var iengi lénsjörð pres’ts. — Skamt suður frá bænum eru 
hæðir nokkurar; þar stendur stór, einstakur steinn, ísaldar-bjarg, sem heit- 
ir Þæfusteinn, og er bærinn nefndur eftir honum. En því heitir steinninn 
svo, að bóndi á Ingjaldshóli, sem var í vináttu við Bárð gamla Snæfellsás, 
var vanur að færa voðir sinar, er þæfa þurfti, til steinsins, og mæla þessi 
orð: »Bárður minn á Jökli, legstu nú á þófið mitt!« Þá kom Bárðnr 
og þæfði voðirnar á steininum. 

Höskuldsá heitir enn dálítil á, er rennur til útnorðurs stuttri 
bæjarleið fyrir vestan Ingjaldshól og fellur í sjó milh Kefiavíkur og Hell- 
issands. í báðum þeim stöðum eru verstöður og fjölbygt, bæði grasbýli 
og þurrabúðir. Skamt fyrir oían bæina gengur hraunnef fram að ánni til 
norðurs, — því suður þaðan er alt undirlendi hrauni þakið, sem sumstað- 
ar er hrjóstrugt, en sumstaðar gróið. — Bak við hraunnefið er graslendis- 
svæði nokkuð stórt. Þar er víð hraunbrúnina rústa-upphækkun mikil; hafa 
þar verið bygðar tóftir hver ofan á aðra í langa tíð. Þar eru og girð- 
ingar miklar og sumstaðar nýrri viðaukar. Peningshústóftir eru víða um 
túnstæðið. Hefir hér verið stórbýli. . Þessi eyðibær heitir Hraunskarð, og 
hefir borið það nafn svo lengi sem menn vita til. En sú sögn fylgir, að 
þetta sé bær Höskuldar landnámsmanns, og er það líklegt. Ef til vill, 
hefir bæjarnafninu verið breytí til þess, að eigi væri hætt við, að nafni 
bæjarins og nafni árinnar yrði ruglað saman. Hraunskarð mun hafa lagst 
í eyði skömmu fyrir aldamótin 1800, og er landið notað af Hellissands- 
mönnum. 

Gerðuberg. Skamt suður frá Gufuskálum kemur klettabrún fram 
undíin hrauninu á einum stað og liggnr hér um bil frá norðri til suðurs. 
Hraun gengur fram á hana, en neðan undir henni hefir verið lægð all- 
breið, sem nú er full af hraunmöl, er leysingavatn hefir borið fram og 



20 


ber árlega. Það er kallað »móða«, — og eru fleiri slíkar »móður« vest- 
an undir Jökli. — »Móða« þessi, eða skriðurensli, kemur fyrst ofan úr 
fjalli til vesturs, en beygir til norðurs fyrir neðan áðurnefnda brún, og þó 
eigi fast við klettana, því brúnin nær lengra suður og er þar afhallandi 
grasbrekka. í grasbrekkunni eru rústir nokkurar, og eru tvær stærstar, 
hin syðsta og hin nyrzta. Hin syðsta er bæjarrúst, nál. 15 fðm. löng 
með miðgafli og dyrum á vestur-hlið. Veggir eru allir orðnir að þúfna- 
röðum. Næsta tóftin er upp frá bergsendanum. Hún sést eigi nema 
hálf, því stekkur frá Gufuskálum hefir á seinni öldum verið bygður ofan 
á henni. Þessi eyðibær er nefndur Gerðuberg, og svo heitir bergið enn. 
Um tildrög þess nafns er engin sögn. Litlu fyrir sunnan túnstæðið kem- 
ur bergið lítið eitt i Ijós aftur og er þúfnabarð þar ofan á. Það heitir 
Hákonarhóll. Er sagt að Hákon, bóndi á Gerðubergi, hafi hítt írskt skip 
á sjó, komist í erjur við skipsmenn' og drepið einn þeirra, flúið síðan í 
land, en þeir elt hann á báti, náð honum skamt frá bænum og drepið 
hann, og sé Hákonarhóll haugur hans (eða leifar af honum). Það er og 
sagt, að á sínum tíma hafi Gerðuberg verið höfuðból Gufuskálatorfunnar. 

Öndverðanes. Helzta fornvirki á Öndverðanesi er brunnur sá, 
er Fálki heitir. Hann er grafinn inn í brekku mót suðri. Inngangur í 
brunninn er því til norðurs, og er hann nál. 3. fðm. langur. Framhluti 
inngangsins er opinn, þó kvað aldrei fenna í hann; en að innanverðu er 
yfir honum þak af hraunhellum, og gengur brekkan þar fram á. Yfirgerð 
brunnsins sjálfs er eins og hvelfd, ber lítt birtu í hana og get eg ekki 
lýst henni. Veggir inngangsins og brunnsins sjálfs eru vandlega hlaðnir 
úr völdu grjóti. Gólfi inngangsins hallar inn að vatninu. Er vatnið grunt 
fremst, en dýpkar inn eftir, eru tröppur í botninum, svo komast megi að 
hinu dýpsta, þá er brunninn skaJ hreinsa. Var lengi regla, og taliðnauð- 
synlegt, að hreinsa hann árlega; en nú í nokkur ár hefir það farist fyrir. 
Þá er brunnurinn er tæmdur, sést að íhonum eru 3 uppsprettur, ein frá 
vestri, önnur frá. austri og hin þriðja frá norðri, og er sú miklu mest og 
brunnurinn þar dýpstur. Austur-uppsprettan hafði bragð sem olkeldur, en 
mjög hafði það dofnað frostaveturinn mikla 1881, og hefir eigi náð sér 
síðan. Svo sagði gömul kona á Öndverðanesi. Litlu fyrir vestan brunn- 
inn gengur breitt jarðlag af grjóti- inn í túnið frá norðvesturhorni þess. 
Það heitir Dómaragarður. Enginn veit nú um tildrög þess nafns. Má 
vera, að dæmt hafi verið deilumál um skiftingu á túni, og garðurinn sett- 
ur til að vera »grannasættir«. 

Saxahváll. Svo segir Lndn. 11 . p. 8. k.: »Grímkell hét maðr, 

son Úlfs kráku Hreiðarssonar, .... Hann nam land frá Beruvíkurhrauni 
til Neshrauns ok út um öndvert nes ok bjó at Saxahváli. Hann rak á 



21 


brott þaðan Saxa Alfvarinsson, Válasonar, ok bjó hann síðan at Hrauni 
hjá Saxahválic<. Bærinn Hraiin »hjá Saxahváli« mun vera Saxahvoll, sem 
nú er bygður, í daglegu tali er hann nú ávalt nefndur »Saxhóll«. Rústir 
hins forna Saxáhváls eru svo sem stekkjarvegi norðar. Er þar talsvert 
graslendissvæði milli fjalls og hrauns Heíir það hraun komið úr Önd- 
verðanesshólum, og mun vera það, sem Lndn. kallar Neshraun. Rústirn- 
ar eru tvær saman, báðar miklar ummáls, en svo óglöggar, að eg gat ekki 
með vissu ákveðið, hvor er bæjarrústin, eða hvor er fjóss- og heystæðis- 
rústin. Fleiri smárústir eru þar, enn óglöggari, og fornar girðingar eru 
um kring. Hefir túnið, eða hið umgirta land, verið all-víðlent. Skamt 
þaðán er í hraunbrúninni gömul fjárborg af grjóti og girðingarbrot hjá 
(nátthagi?); en það mun vera yngra og hafa verið notað frá bænum sem 
nú er bygður, eftir að hann var einn orðinn. Á örnefnið »Kornahaugur« 
kunni enginn að vísa. 

Beruvík. Beruvíkurhraun, sem Lndn. nefnir, er án efa hin ný- 
lega hraunkvísl fyrir sunnan Hólahóla, er gengur að sjó báðumegin 
Dritvíkur. Er langur spöluf suður þangað frá Beruvíkur-bæjunum. Nafnið 
Beruvík bendir til þess, að þar hafi búið kona, er Bera hét. Nú er nafn- 
ið ávalt borið fram: »Bervik« í daglegu tali. Sagnir eru þar um Beru. 
Bygð hennar er sýnd upp undir fjallinu, gildum stekkjarvegi fyrir ofan 
Beruvíkur-bæina. Þar eru víðir grasvellir og sjást þar rústir, fornlegar og 
óglöggar, einnig er þar túngirðing allvíð. Skamt suður þaðan er önnur 
rúst og túngirðing. Þar heita Austmannsstaðir. Er sagt, að Bera hafi gef- 
ið austmanni sínum þar land. Þar niður frá eru hólar þeir, er bærinn 
Hólahólar hafði nafn af. Þeir eru forn eldvörp. I einum þeiria er gíg- 
ur allvíður með hamrabarmi í kring nema að norðanverðu, þar er enginn 
barmur. Alt er þar grasgróið og gígurinn orðinn að dal I þeim dal er 
sagt að Bera hafi kosið sér legstað og sagt, að hún vildi eigi að sól né 
tungl næði að skína á leiði sitt. Hefir leiðí Beru verið sýnt í dalnum til 
skamms tíma. En »móða«, sem gengur ofan litlu norðar, hefir fyrir fám 
árum hlaupið í dalinn og fylt hann af skriðu, svo leiðið sést nú eigi 
lengur. — Bærinn Hólahólar hefir nú verið í eyði um 20 ár. Virðist þar 
þó tún grasgefið og sauðfjárhagar góðir. En sjávarafli hefir mjög brugð- 
ist vestan á og sunnan á nesinu nú í mörg ár; hefir hið forna afgjald þá 
orðið of vaxið. Nafnið »Hólahólar« er einkennilegt, líkt o*g »Staðastað- 
ur«. Er óvíst, hvernig slík tvítekning hefir upp komið. 


II. Ýmislegt i landnámi Sigmundar Ketilssonar. 

Dritvík. Þess er fyr getið, að hraunkvísl sú, sem Lndn. nefnir 
Beruvíkurhraun, gengur í sjó fram báðumegin Dritvíkur, og er, víkin 



22 


ekki annað en klofningur eða skora inn í hraunið. Nú er hraunið kallað 
Járnbarði. Fyrir norðan Dritvík heitir það Norðurbarði, og er hann eitt- 
hvert Ijótasta hraun, sem eg hefi séð. Fyrir sunnan hana heitir Suðurbarði; 
hann er lægri og með gras-sverði. Víkin er eigi stór; gengur sjávarkamp- 
ur yfir hana þvera, en litið lón fyrir innan hann. Þangað hefir sjór náð 
áður. Þar hafa síðustu verbúðirnar verið í brekkunni upp frá lóninu; eru 
þar tóftirnar, og enn eigi fullgrónar. Svo skamt er siðan þar var útræði. 
Sagt er, að fyrrum hafi sjóbúðir verið frammi á kampinum, svo margar, að 
hver var við aðra yfir um þvera víkina. Engar sjást þar þó rústir nú og 
og hefir sjór tekið þær burt. Mjög mun véra brimasamt sunnan til í 
víkinni, því þar er hún fyrir opnuni sjó, en norðan til gengur klettaskagj 
fram fyrir hana, og er svo gott skjól að honum, að þar mundi óbrigðul 
þrautalending, ef eigi væri þar sker fyrir, sem hættulegt getur verið. En 
hægt virðist að sprengja það burr. Þá er Páll Melsteð (yngri) var settuj; 
sýslumaður í Snæfellssýslu, bauð hann landsstjórninni að láta sprengja 
burt skerið gegn dálitlum fjárstyrk; og er líklegt, að, ef það boð hefðiver" 
ið þegið, þá væri enn útræði í Dritvik. Mjög er mikið af gömlum fiski- 
görðum (til harðfisks-þurkunar) kringum víkina í hrauninu. Uppi á suð- 
urbarðanum hafa sjómenn haft skemtanir sínar. Þar hafa þeir t. d. gjört 
sér völundarhús. Raunar ær það, ekkert hús, heldur nífaldur hringur af 
smásteinum utan um dálitla byggingu, sem er í miðjunni. Er að sjá sem 
vandinn hafi verið að fara rétt inn þangað. Inngangurinn er orðinn 
nokkuð óglöggur og eí til vill aflagaður. Eg bjó til uppdrátt af þessu 
völundarhúsi, eins og mér virtist það vera, og fylgir hann hér méð. 

Djúpalón. Fyrir sunnan Suðurbarðann er önnur vík eða hraun- 
skora, lík Dritvík. Þar er einnig malarkambur yfir um þvera vík og heitir 
hann Djúpalónssandur. En þar fyrir innan, i botni hraunskorunnar, eru 
2 lón, djúp sem gjár, og eru það leifar af sjávarvík, sem þangað hefir náð 
fyrrum. Því heitir hér Djúpalón. Aldrei kvað útræði hafa verið frá 
Djúpalónssandi. Þar er ekkert skjól fyrir brimi. Að eins eina vertíð er 
sagt að þaðan hafi gengið i skip, er Helgafellsklaustur átli. Stálu sjó- 
menn þá líki kerlingar, sem nýjörðuð var í Einarslónskirkjugarði, og höfðu 
kjötið af því fyrir beitu. Þeir öfluðu mjög vel. Hálfdrættingur var á 
skipinu, er eigi vildi nota beituna. Hann hét Sigurður. Næstu nótt fyrir 
lokadaginn dreymdi hann, að kerling kom til hans og kvað: 

Verður á morgun skip skarða, 
skæður furðu tilburður. 

Farðu’ ekki’ á morgun forvarða, 
furÖa ber til, Sigurður! 

Að morgni lézt hann vera veikur. Þeír druknuðu þann dag. Rak þá alla 
upp í Draugahelli fyrir Norðan Dritvík. Þar gengu þeir aftur, kváðu þar 



23 


og sungu lengi, en nú eru þeir þó steinþagnaðir fyrir löngu. Þessi saga 
er hér um bil eins i Þjóðsögum Jóns Ariiasonar; en eg tók hana sanrt, til 
gamans. Sá maður undir Jökli, sem sagði mér söguna, lagði engan trún- 
að á hana; ög mun nú öll hjátrú útdauð þar, sem annarstaðar. 

Aflraunastallur. Skora eðn klauf gengur upp úr botni víkurinn- 
ar, Djúpalóns, sunnanmegin við lónin. Er þar einkennileg hraunsteypu- 
myndun: bríkur og rennur með götum og stöllum ýmislega löguðum. 
Þar er aflraunastallur neðst í klaufinni. Það er stallur utan á háum drang 
og er nú nálægt manini i mjöðm á hæð; áður hefir hann verið hærri, því 
sjór gengur upp að honum i stórflóðum, og ber þangað sand. Hjá stall- 
inum liggja 3 aflraunasteiilar Dritvíkur-sjómanna: Fullsterkur, Hálf- 

sterkur og Amlóði. Það eru sæbarðir blá-grýtis-hnöllungar, næstum hnött- 
ótlir. Eigi kann eg að ákveða stærð þeirra nákvæmlega. Þó hygg eg 
það fari eigi fjarri, að Fullsterkur sé tæpl. 1^/2 teningsfet, Hálfsterkurnál. 
I teningsfet, en Amlóði teningsfet. 

Þrælavik er skamt norður frá Malarrifi, og ber enn það nafn. 
Mannafallsbrekkur heita afhallandi grasbrekkur út með víkinni að sunnan. 
Hár hóll er fyrir ofan brekkurnar innan til, og á honum hraunklettur. 
Sá hóll heitir Einarshóll, og á Lón-Einar að vera heygður á hólnum undir 
klettinum. Engin merki sjást þó .til þess. 

Þúfubjörg. Fyrir austan tún á Malarrifi eru Lóndrangar. Þeir 
standa í sjávarmáli og gnæfa hátt yfir hraunið fyrir ofan. I þeim er ekki 
hraungrýti, heldur eins konar stuðlaberg. Litlu austar hækkar ströndin, og 
erit þaðan af hamrar með sjónum langan veg austur. Vestast, næst Lón- 
dröngum, eru hamrarnir hæstir. Þar ganga hraunkvíslar næstum fram á 
bergið, þó er þar grasjaðar upp á berginu undir hraunbrúninni og á ein- 
um stað er þar sem örlítill mýrarblettur. Hjá honum er bæjarrúst. Sá 
bær hét Svalþúfa, og er hann fyrir löngu kominn í eyði. Þessi hæsti 
hluti hamranna heitir Þúfubjörg, og hefir ef til vill nafn af bænum. 

Laugarbekka m. m. Þegar nokkuð dregur austur eftir frá Sval- 
þúfu, verður þar hraunlaust svæði. Á því hafa verið 3 bæir, sem fyrir 
svo að kalla fáum árum eru lagðir í eyði. Dagveróará er vestast, Mið- 
vellir í miðið og efst, en austast landnámsjörðin Laugarbrekka, sem lengi 
var kirkjustaður og prestsetur, og er yfir höfuð álitleg jörð. Hefir hún 
nú verið 12 ár í eyði og er kirkjan flutt til Hellna (Hellisvalla). Bæjar- 
rústin er i fögrum hvammi, sunnan og vestan undir holti því^ er Hellna- 
bæirnir eru austan undir, og er skamt þar á milli. í suðvesturhorni 
Laugarbrekku-túnsins er flatur hóil með bergbrún öðrumegin, er hann 



24 


nefndiir Þinghamar. Hjá honum er þinghústóft, og er hún mjög lítil; 
heíir þar eigi verið öðrum ætlað skýli en yíirmönnum. A Þinghamri var 
Axkr-Björn dæmdur og líflátinn. En austur á holtinu eru dys hans. Þau 
eru 3; er sagt að höfuðið sé í einu, en búkurinn í tvennu lagi í hinum 
tveimur. Skamt niður frá túni á Laugarbrekku er Hreiðarsgerði. Það er 
ferhyrnd girðing eigi stór. Rúst er í norðvesturhorni hennar; en ef það 
er bæjartóft Hreiðars, þá heíir siðar verið bygð ofan á hana ný tóft, án 
efa peningshús frá Laugarbrekku. Nokkuru utar og neðar er einstakur 
hóll, sem kallnður er »Sigmundarhóll«, og á að vera haugur Sigmundar. 
Það sýnist þó vart geta verið: hóllinn er nú blásinn að norðanverðu og 
er grjótmelur undir jarðvegi. Þúfa er efst á honum, og er hún hálf-blás- 
in burt, en enginn vottur mannvirkja sést í bakkanum. 

Fyrir ofán holtið, sem Laugarbrekka stendur undir, er lágt sund og 
mjótt, en há hraunbrún fyrir ofan. Það er horn af hraunkvísl þeirri, er 
gengur ofan milli Arnarstapa og Hellna, og við sjóinn myndar eða hefir 
í sér hella þá, sem Hellnar (Hellisvellir) hafa nafn af. — Um sundið 
liggur alfaravegur frá Arnarstapa vestur til Saxahvols, Ingjaldshóls o. v. 
Sú sögn fylgir sundinu, að Björn Hitdælakappi hafi átt kynni á Saxahvoli 
og oft farið þangað. Hafi Þórður Kolbeinsson keypt að Hellnabændum, 
að sitja fyrir Birni og drepa hann, eitthvert sinn er hann kæmi utan að. 
Þeir sátu fyrir honum í sundinu; hagar þar vel til, varð hann eigi fyr var 
við en þeir hlupu að honum. En svo lauk, að hann drap 7 af þeim og 
slapp ósár. Þessir 7 voru dysjaðir þar undir hraunbrúninni í 2 dysjum. 
Sjást þau enn gjörla, en eru mjög umrótuð: Ásgrímur Hellnaprestur kvað 
hafa grafið þau út, fundið þar spjótabrot og fleira afjárntægi, soðið það 
saman og smíðað úr því hring í kirkjuhurðina á Laugarbrekku, höggvið á 
hann ártalið og fangamark sitt og konu sinnar. Út af þessari sögn, og 
af því, að mér leizt eigi svo á Sigmundarhól, að hann væri haugur, þá 
kom mér í hug sá grunur, að sögnin um Björn Hitdælakappa og fyrir- 
sátið kynni að vera tilhæfulaus, en að dysin væri haugar þeirra feðga 
Sigmundar og Einars. Þar er skjól gott og líklegt, að þá er haugarnir 
voru uppgrónir, héldist þeir lengi grænir. 

Bárðarlaug, sem nefnd er í sögu Bárðar Snæfellsáss, ber enn það 
nafn. Það er lítil tjörn, en afar-djúp, í kringlóttu, djúpu dalverpi upp á 
holtinu fyrir ofan túnið á Laugarbrekku. 

Sönghellir, sem Bárðarsaga getur, er þar upp undan í fjallinu, í 
hörðum móbergsási, sem allur er mjög settur hellisskútum, smærri og 
stærri. Virðast þeir myndaðir af loftbólum, sem innibyrgðar hafa orðið í 
leðju þeirri, sem ásinn myndaðist af, er hún harðnaði; en síðar hefir vind- 
ur eða sjór máð bergið og opnað hellana. Sönghellir er þeirra einkenni- 



legastur: Dyrnar eru lágar og óreglulegar, en fyrir innan er há hvelfing, 
eigi ósvipuð hrauktjaldi. Bergmálar þar mjög, þá talað er, og því meir, þá 
sun’gið er. Á.þrem stöðum eru skot út úr honum; eru 2 þeirra litil og 
ómerkileg, en hið þriðja er svo lagað, að um 2 óregluleg þrep má ganga 
upp í nokkurs konar sæti, og í þvi sæti hefir maður svo mikið rúm í 
kringum sig ofan til, að þar má hafa Ijós, ritföng o fl., eins og á borði. 
Þetta er kallað Forsetasæti. En öll þessi myndun er svo óregluleg, að 
engar líkur eru til, að það séu mannaverk, að því fráteknu, að hellisvegg- 
irnir eru alsettir fangamörkum þeirra, er þangað hafa komið. 

Það er sér í lagi til samanburðar við Geldingalækjarhellinn, að eg hefi 
lýst þessum helli, þó hann heyri ekki til fornleifa. 


12. Brenningur og Sölvahaniar. 

Hraunkvísl kemur ofan skamt fyrir austan Arnarstapaþorpið. Nær 
hún eigi alveg til sjávar, en endar með hárri brún litlu ofar. Næstum 
vestast verður hvammur inn í hana og rennur þar lækur ofan. Þar er 
sem móti fyrir tóftum í hvamminum^ og þó óljóst. Á það að vcra eftir 
af bænum Brenningi, þar sem Sölvi bjó fjTst. Hvammurinn er nokkuð 
af almannavegi og ógreitt þangað. Litlu austar kemur hamar fram undan 
hraunbrúninni og nær hún ekki alveg fram á hann, heldur verður þar 
nokkurs konar undirlendi. Lækur rennur þar ofan. Á þessu undirlendi 
uppi á hamrinum eru rústir hér og hvar, og er hin stærsta bæjarrúst. 
Þar var bærinn Sölvahamar. Og enn heitir hamarinn því nafni. Vegur- 
inn liggur uppi á hamrinum og hefir legið hjá bæ Sölva. Annarstaðar 
verður ekki komist, því sjór gengur undir hamarinn. 


jj. Undir ^Jlxlarhyrnu. 

Rétt vestan undir Axlarhyrnu er djúpt skarð í fjallsbrúnina. Það 
heitir enn Egilsskarð. Neðan u'ndir því eru sléttar grundir; þær heita 
Leikskálavellir. Eru það uppgrónar skriður og hallar þeim nokkuð. I 
seinni tíð hefir ný skriða runnið úr skarðinu niður á miðja vellina. Er 
sagt, að hér hafi Björn Breiðvíkingakappi og félagar hans haldið leiki 

sína, og kemur það vel heim. Skálatóft sést þar raunar ekki, en hún 

getur vel leynst undir hinni nýju skriðu. Fylgdarmaður minn, Helgi 
sýslunefndarmaður Árnason á Gíslabæ viðHelIna, fróður maður og greind- 
ur vei, sýndi mér raunar mannvirki nokkurt, er hann hafði heyrt nefnt 
Björnsskála, og áleit að svo mundi vera. Mannvirki þetta er ekki á 

völlunum, heldur litlu austar og ber lítið leiti á milli. Á þessum stað 

sagði Helgi að eigi væri eins byljótt sem undir skarðinu, því mundi skál- 
inn hafa verið settur hér. Mannvirkið er mikið um sig, kringlótt að 

4 



26 


lögun, með digrum vegg í kring, en lægra í miðið. í hug kom mér, að 
hæpið mundi að ætla, að frá þessum stað legði svo mikinn reyk vestur í 
skarðið, að eftir honum yrði leynst, svo eigi sæist af leikvellinum. Þó 
brestur mig þekkingu til að taka neitt af um það. En eg þekti af bók 
þeirra Collingwood’s, að það er þetta mannvirki, sem þeir tóku fyrir Ás- 
mundarhaug; grófu þeir þar í og fundu leifar af tré og málmi. Þó má 
vera, að meiri útgröftur leiddi til fyllri vissu. Nú var þess eigi kostur, 
því þá er eg ferðaðist um þessar slóðir, voru sífeldar stórrigningar. 

Fyrir austan þennan stað er hjalli nokkur sunnan undir hyrnunni 
og eru ásar og mishæðir í brún hans. Hæsti ásinn hefir verið kallaður 
^smundarkóll svo lengi sem menn muna. Á honum er vörðubrot, og er 
sagt, að Það séu leifar af haugi Ásmundar í Öxl (sbr. Lndn. II, P.' 6. k.). 
En vart mundi skip lagt i haug á svo háum hól og ummálslitlum ofan. 
Getur hann og vel haft nafn af Asmundi, þó eigi sé hann þar heygður. 

Bærinn Öxl stóð áður sunnan undir hjallanum í sundi því, er 
þar verður milli fjallsrótanna og Búðahrauns. Þar bjó Axlar-Björn. Hefir þar 
verið fremur ófagurt. Tjarnir eru þar og er ein þeirra kölluð Igultjörn. 
Nú stendur bærinn fyrir austan hjallann, og er þar fegra. 


14. Þorutóftir d Langholti. 

Frá því er sagt í Lndn. 11 . P. 6. k , að áður en Ásmundur fór að 
Öxl, bjó hann á Langholti at Þórutóftum. Hann átti Langholts-Þóru, en 
skildi seinna við hana »fur mannkvæmd« og flutti að Öxl. Þóra heíir 
búið eftir á Langholti. Örnefnið »Langholt« þekkist nú ekki, og ekki 
kemur það fyrir annarstaðar en á þessum stað í Lndn. En þar eð árnar, 
Fura og Lýsa, sem takmörkuðu landnám Ásmundar, halda enn nöfnum 
sínum, þá getur varla verið vafi á því, hvað Langholt er: það er hin 
langa hæð, sem liggur eftir sunnanveaðri Staðarsveit, og kölluð hefir verið 
Ölduhryggur. Jörðin, sem þau bjuggu á, Asmundur og Þóra, er því án 
efa hin sama seni Staður á Ölduhrygg, eða Staðastaður. En óvíst er um 
Þórutóftir. Staður hefir ekki verið settur á,sama stað, sem þær voru, þvi 
hann var bygður áður en Lndn. var rituð. En hún nefnir »Þórutóftir«, 
og sést af því að, þá hafa þar verið tóftir, kunnar með því nafni. Veg- 
urinn liggur eftir endilöngum »hrygg« holtsins, og getur naumast hafa 
legið annarstaðar áður. Bær Þóru heíir því verið á hryggnum og án efa 
mjög nálægt veginum, því sagt er um hana eins og Geirríði, að skáli 
hennar hafi staðið »um þjóðbraut þvera« og matur heimill þeim er vildu. 
Þó þetta kunni nú fremur að vera sagt til að tákna rausn hennar en að 
svo væri bókstaflega, þá hefir hún þó búið nærri þjóðbrautinni. En þar 
er hvergi rústir að sjá. Raunar lítur út fyrir, að víða með' veginum hafi 



2 ? 


blásið og gróið upp aítur. Auðséð er líka, að vegurinn heíir á sínum 
tíma verið varðaður, svo þó rúst haíi verið þar, mundi grjótið úr henni 
tekið í vörður og hún svo horfið. Stöðuvatn er á holtinu og er stór 
hóll við vatnið á einum stað eigi langt frá veginum. Aðrirhólar eru þar 
ekki. í hólnum virtist mér vera stekkjarrúst, en eldri rústir undir. Þó 
skal eg ekkert fullyrða um það, því eg gat ekki skoðað þann stað svo 
vel, sem eg vildi, fyrir óveðri. En sennilegt þætti mér, að þarhefði land- 
námsbærinn verið settur. 


Þeir sem einkum veittu mér íið og leiðbeiningar við rannsóknir 
þessar, voru herra Einar Þorkelsson bóksali í Ólafsvík, sem drengilega 
greiddi fyrir erindi mínu; herra Lárus Skúlason hreppstjóri á Hellissandi; 
herra Armann oddviti á Saxahóli; herra Ögmundur bóndi á Hellu í Beru- 
vík, og herra Helgi sýslunefndarmaður á Gíslabæ. Kann eg þeim öllum og 
mörgum fleirum minar beztu þakkir. 


Athugasemd við Árhók Foriil.fel. 1893. 

Þá er eg ritaði »Nokkur bæjanöfn í Landn. í ofanverðri Hvitársíðu 
og Hálsasveit, sló eg fram þeirri getgátu, að rústin við Amót kynni að 
vera Hranastaðir. En nú hefir herra* Arni Þorsteinsson bóndi á Uppsölum, 
bent mér á aðra rúst, sem kann að vera líklegri til að vera Hranastaðir. 
Hún er mitt á milli Augastaða og Sigmundarstaða í beinni línu. Þar eru 
allmildar rústir, mjög fornlegar og gengnar út í þýfi; sér þó enn á þeim 
grænan lit. Fyrir túngarði sér þar líka. Nafn á rúst þessi ekki nú, 
nema stundum er henni ruglað saman við Vatnskot. En það getur ekki 
verið rétt, því ekkert vatn er þar í nánd. Vatnskot heitir þar á móti 
rúst, sem er skamt suðaustur frá tjörninni fyrir framan Stóra-As. Það er 
að vísu stekkjarrúst, sem nú sést þar, en er auðsjáanlega bygð ofan á 
eldri rústir, sem vera munu rústir kotsins. 

Aðra rúst sýndi Arni mér skamt fyrir austan Kollslæk. Þar heitir 
KoIIslækjarstekkur, og er stekkurinn bygður ofan á bæjarrúst; en fáum 
föðmum ofar er önnur rúst, sem auðsjáanlega er af fjósi og heystæði. 
Túngarðsbrot sést þar fyrir ofan. Hér hygg eg hafi verið afbýli frá KoIIs- 
læk fyrir löngu. Br, /. 



28 


Fornleifar 1 Hörgsholti, 

Þá er eg hafði af tilviljun ’ lieyrt þess getið, að í Hörgsholti i 
Hrunamannahreppi hefðu fyrir stuttu fundist fornleifar nokkurar, er þar 
var grafið fyrir hlöðu, bað eg bóndann þar, Guðmund Jónsson, að gefa 
mér lýsingu af þessum leifum. Varð hann vel við þeim tilmælum. Lýs- 
ing hans er á þessa leið: 

»Sumarið 1888 var grafinn upp gamall öskuhaugur hér vestan undir 
bænum til þess að bera hann i jarðeplagarð. Fanst þar undir tóft eða 
grjótrétt 8^2 al. á lengd, 2^/2 al. á vídd og veggir 2—3 al. á hæð; þeir 
voru einhlaðnir úr grjóti, og leit út fyrir að þeir hefðu verið grafnir í 
jörð. Dyr, 2 fet á vídd, lágu austur úr miðjum austurvegg tóftarinnar; 
en eftir þeim gátum við ekki grafið nema 2 fet, því þá tók við vestur- 
Veggur bæjar míns. Var gólf tóftarinnar 2^/2 al. lægra en undirstaða 
hans. Tóftin var full af ösku og ekkert í henni annað, nema í norður- 
endanum var aflangur bálkur, ekki þó beint hlaðinn, og var hellusteina- 
röð oían á honum. Þar var nokkuð af viðarkolum. Dálítið af fúnu beina' 
rusli var í öskunni, og 2 smá brýni fundum við þar, en ekkert annað. — 
Grjótið úr þessari tóft, það sem nýtilegt var, notaði cg til húsagjörðar. 

Sumarið 1894 var hér grafið fyrir kjallara og heyhlöðu austan undir bæn- 
um. Urðu þar fyrir tóftir, jafn-neðarlega og hinar eða neðar. Þær voru 
2, næstum jafnlangar: um 8 al., og jafnvíðar: 2^12 al. Dyr voru á fram- 
enda eystri tóftarinnar. Hún held eg hafi verið smiðjutóft, því þar var 
járnarusl og ofurlítið af koparrusli; þai var og mikið af smiðjuösku og 
viðarkolum. Tunna var inst við vegginn með viðarkolum í, ásamt mold. 
Hún var svo fúin, að stafirnir úr henni náðust ekki nema í smámolum. 
Vestari tóftin náði tæplega eins langt Iram, og dyrnar á henni voru vest- 
ur úr; hefir það líklega verið innanbæjarhús. Þök þessara húsahafa fallið of aní 
tóftiriiar: í þeim báðum var mikið af hellubrotum og fín mold innan um. 
Gólfskán var í þessari (vestri) tóft, meir en i þuml. á þykt. Þar undir 
var mjúkt móberg, og er það nú gólfið í heyhlöðu minni. 

Fullkomnari lýsingu get eg ekki gefið, þvi miður. Eg mældi tóft- 
irnar, er þær voru grafnar upp, skrifaði mál þeirra hjá mér og studdist 

nú við það; en að öðru leyti er lýsingin gefin eítir minni raínu. Það 

ætla eg, að þessar tóftir hafi verið mjög gamlar. Lítur út fyrir að bærinn 
hafi lagst í eyði um tíma, en verið svo bygður aftur ofan á rúst eldri 
bæjarins, og hafður minni ummáls. Því þó þessar tóftir, sem eg lýsti 
nú, hafi verið hinar austustu og vestustu í gamla bæmum, þá hefir hann 
samt verið meiri um sig en nú er. Svo er að sjá, sem þessi hús hafi 

snúið norður og suður, eins og bærinn snýr enn«. 

Lýsing þessi er svo greinileg, sem hægt er að gera ráð fyrir, eftir 
svo langan tíma; enda er Guðmundur bóndi vel greindur og gætinn mað- 



29 


ur. Það sem helzt kynni að liafa verið merkilegt vio þessar byggingar- 
leifar, er hinn aflangi, hellum klæddi bálkur i vesturtóftinni. Það er hugs- 
anlegt, að hann hafi verið eftirleifar af h'órg þeim, sem bærinn hefir nafn 
af. Þó er ekkert hægt um það að segjr, allrasízt nú, er þessar leifar 
eru ekki framar íil. Br. J. 


Um Hangavaö Bððvarstóftir. 

í Árbók fornleifafélagsius 1888—89, bls. 62, minnist Sigurður Vig- 
fússon á haugana við Haugavað, sem hann hafði grafið út 1880, og segir 
hann, að þess muni lengi sjást merki, að í þá hafi verið grafið. En eg 
er þvert á móti hræddur um, að þegar fram líða stundir, hver fiöll merki 
þess, að þar hafi nokkurn tíma haugar verið. Vorið 1897, 17 árum eftir 
að Sigurður gróf haugana, gerði eg mér ferð þangað, til að skoða verks- 
ummerki. Þá brá mér í brún: Þrír af haugunum voru horfnir! Eg 
mundi þó eftir, að er eg fór þar um 1859, ^oru þeir eigi all-litlar upp- 
hækkanir. Nú voru þar að eins grjótflög. En er eg skoðaði nákvæmara, 
sá eg hringmyndaða steinaröð í hverju þessara flaga; það voru auðsjáan- 
lega Lindirstöður innanbyggingar hauganna. Eigi var grjótið í þeim stórt, 
því alt lausagrjót er hér smátt. Hraunklöpp var undir þessum undirstöð- 
um. Það var nú- auðvitað, að S. V. hafði ekki eyðilagt haugana svo gjör- 
samlega eins og nú var orðið: en vindurinn hafði tekið við þar, sem S. 
V. hætti, og fært allan jarðveg hauganna burtu. Þar eð nú þessi smáflög, 
haugabotnarnir eru örfoka, þá tel eg víst, að þeir fari smámsaman að gróa 
aftur. Og þá er þar hefir myndast jarðvegur, sem hylur klappirnar og 
Lmdirstöðurnar, þá sést ekkert til þessara þriggja hauga framar. AfHrafns- 
haug sést raeira eftir; þar hefir vindurinn eigi blásið jarðveginn burt, því 
klapparbali hlífir honum; er haugurinn nú ekki ólíkur litiu,. kringlóttu 
tóftarbroti. Vesturhliðin er nú raunar horfin að mestu; en austurhliðin er 
næstum mittishá og myndar þtífu eigi all-iitla. Það tel eg víst, að S. V. 
hafi skilið líkt við hina haugana og þenna; má því eigi saka hann um það 
að hinir eru svo gott sem horfnir. En því ritaði eg um þetta, að mér 
kom í hug, að síðar meir kynni efagjarnir menn að segja sem svo, að 
þar eð hér sjáist engar leifar hauga, muni það ekki satt, að þeir hefði hér 
verið. Við því vildi eg gera. Og til enn betri tryggmgar bjó eg til upp- 
drátt af staðnum og læt hann fylgja. 

Þcár eð vig tveggja af þeim, sem hér voru heygðir, Æa og Hráfns, 
hlutust af B'óðvari^ leysingja Össurar í Kampaholti, þá nota eg tækifærið 
til að athuga spursmálið um bústað Böðvars. »Hann bjó á Bödvarstójtum 
við Viðiskóg«, segir i Lndn. Örnefnið »BöðvarstóJtir« er týnt; og »Viði- 
skógur« er ekki til á því svæði sem um er að ræða, eða neitt örnefni sem 
minnir á hann. Það er nú óefað, að á landnámslíð • hefir alt þetta svæði 



30 


bæði ho]t og mýrar verið skóglendi, og enn sést þar hér og hvar dálítið 
af víðj og grávíði. Og það heyrði eg gamlan mann segja á yngri árum 
mínnm, að um aldamótin iSoohefði verið gert til kola á Vælugerðismýri. 
Hann nafngreindi fátækan bónda í Vælugerði, sem hefði gjört það. — 
Svo mikili víðir óx þar þá. Þó nefnir Landn. Fíðiskóg sem örnefni, og 
má af því ráða, að þá er hún var rituð, haíi víðiskógurinn verið orðinn 
svo eyddur víðast hvar þar nærlendis, að einungis á þessum eina bletti 
hafi hann getað heitið skógur. En hvar mundi hann h ifa verið? Einar 
Einarsson, sem lengi hefir búið á Urriðafossi, fróðleiksgjarn maður og at- 
huguH, hefir sagt mér, að á æskuárum sínum hafi kvistur verið einna 
mestur á svæðinu milli Vælugerðis og Fosslækjar; þótti honum það 
benda á, að þar hefði Víðiskógur verið. En svo er annað; Hvar er lík- 
legast, að Össur í Kampholti hafi gefið leysingja sínum land? Án efa 
þar, sem sjáifum honum var bagaminst, þar sem honum var óhægast 
að nota að heiman og örðugast að verja fyrir ágangi af nágrönnum. Nú 
er líklegast, að Össur hafi numið land þvert yfir frá Hraunslæk til Þjórs- 
ár, en að Neistastaða- og Vælugerðis-lönd hafi takmarkað landnám hans 
að framanverðu. Sá hluti landnámsins,'sem austur við Þjórsá liggur, heíir 
þá verið fjarst honum og er þar spilda raokkur, sem eigi sést frá Kamp- 
holti, en liggur beint við, að þangað gengi fénaður úr Vælugerðislandi. 
Hafi Össur gefið Böðvari þar land, sem sennilegt er, þá kemur það 
heim v’ið ætlun Einars um víðiskóginn. Landeign Böðvars hefir þá verið 
meira eða minna af því landi sem nú tilheyrir jörðinni Urriðafossi. Eigi 
hygg eg samt, að Böðvarstóftir hafi verið þar, sem nú er bærinn Urriða- 
foss, því af Landn. má ráða, að þá er hún var rituð, hafi Böðvarstóftir 
verið til sem örnefni. En Urriðafoss er varla svö seint bygður. Við 
þennan bæ er Fosslækur kendur. Stendur bærinn í hraunbrún austan við 
lækinn, þar sem hann feilur í Þjórsá. Skamt upp með læknum að utan- 
verðu er hæð, sem gengur þaðan tii útsuðurs og beygist að Þjórsá fyrir 
utan lægð þá, er Leynir heitir. Frá bænum Urriðafossi blasir austurbrekka 
hæðarinnar við, og felur hæðin útsýni þaðan í þá átt. Hæðin er kölluð 
»Fossvirki«, og oft að eins »Virkið«. Næst læknum endar hæðin i mjó- 
um kiapparási, sem er kallaður »Virkishornið«. Þar er varða, sem heitir 
»Virkisvarða«. Hún virðist hlaðin ofan á fornt, háifhrunið mannvirki; 
það er af grjóti, en þó gra^sgróið neðantil. Ummái þess er hér um bii I2 
faðmar. Má geta tii, að það sé leifar af virki (eða vígi), sem i eða 2 
menn hafa ætiað að verjast í, ef á iægi. Geti þá hæðin verið nefnd eftir 
því virki — því varla mun hún köiluð >;virki« fyrir það, að hún feiur 
útsýni. — Það er nú kunnugt, að Böðvar gat átt ófriðar von, og því eigi 
óiíkiegt, að hann hafi ætiað sér vígi til varnar. Sé nú Virkisvarðan ieifar 
af virki iians, þá hiýtur bær hans að hafa verið þar nærri. En þess sjást 
eigi þekkjanleg merki. Vegur hefir legið eftir »Virkinu« endilöngu og 



hefir vindur gert göturnar að uppblástursgeira; hefir blásturinn surnsíaðar 
gengið langt ofan eftir »Viikis«-brekkunni, einkum austast, næst Virkis- 
vörðunni. Nii eru þó blástrarnir grónir upp aftur, en eru.samt auðséðir. 
Þar geta Böðvarstóftir verið blásnar af. Niður i brekkunni er raunar tófta- 
bunga, nokkuð gömul, en það virðast vera stekkjartóftir. Fyrir utan Leyni 
er holt við ána; á því er forn jarðvegur. Þar liggur garðlag mikið og 
fornlegt upp frá ánni og skáhalt upp holtið í stefnu á Virkisbrúnina, þar 
til holtið þrýtur. Þá tekur við gróinn uppblástur og sést jarðlagið eigi 
þar, sem ekki er von. En sé stefnunni haldið upp í Virkisbrúnina, verð- 
ur þar fyrir toría aí fornum jarðvegi, allviðáttumikil. Þar kemur garð- 
lagið í Ijós aftur, og fylgir Viikisbnininni, meðan torfan endist. Stefnir 
það sem næst á Virkisvörðuna. Er skamt að vörðunni frá torfunni og 
alt gróinn uppblávStur. Eyrir miðju torfunnar eða litlu austar tvupphækkun 
á garðlaginu , nær i6 faðma löng og nál. 2 fet á hæð yfir garðlagið, en 
ekki nema svo sem helmingi breiðari en það. Sín þúfa er á hverjum 
enda hennar, og að oían er hún kjalmynduð. Garðlagið er glögglega á- 
fast við vesturenda hennar, en við austurendann er það óglöggara, og 
getur þar hafa verið hlið á garðinum. Hvað þessi upphækkun hefir verið. 
er ekki hægt að segja. Það er nanmast vafamál, að garðlagið stendur 
í sambandi við fornt býli, og eftir afstöðu gæti upphækkunin þá vel ver- 
ið leifar af bæjarrústinni. Hefi eg víða séð það á fornum eyðibýlum, að 
bæjarrústin inyndar part af túngarðinum eða landamerkjagarðinum. Ut- 
sýni er fagurt á þessum stað. Og þaðan örskarat til sjónarhæðar, þar er 
gætur mátti hafa á, hvort eigi kæmi menn frá Vælugerði; svo mátti, 
ef bráðan bar að, leynast austur með garðinum til virkisins (ef 
það var þar, sem varðan er). Aftur er það til ólíkinda, að hér 
virðist hafa verið nokkuð örðugt til vatns. Og upphækkunin sýnist ekki 
vera tóft. Hún gæti raunar verið tóftarhelmingur, og hinn helmingurinn 
blásinn burt, — því upphækkunin er í útjaðri torfunnar; hefir uppblástur- 
inn gengið fast að norðvesíurhlið hennar, en gróið svo aftur. En þá hafa 
dyrnar orðið að vera á austurendanura; og getur það verið, ef þar hefir 
veriö hlið, og garðurinn frálaus, sem helzt lítur út fyrir. Það er ekki 
hægt að fullyrða iieitt um þetta. Þó sýnast mér líkindin meiri en ólík- 
indin; og að minsta kosíi mæiir flest með því, að land Böðvars hafi verið 
á þessum stöðum. 

TröIIaskörð heita rofskörð í bakka uppblástursins skamt fyrir 
utan torfuna. Tildrög þess örnefnis eru gleymd. Skörðin eru eigi frá 
fornöld, og örnefnið því eigi heldur. En líklega hefir ehahver eldri stað- 
leg munnmælasögn gefið tilefni til þess, að skörðunum var gefið þetta 
nafn, er þau voru til orðin. Br. J. 



32 


Um ^enningarnöfii Þórðar godda og Ólafs pá. 

Svo segir í Laxdælu, i6. kap.: »Höckuldr gaf honum (Ólafi) 
kehningarnafn ok kallaði pá. Þat nafn festist við hann«. Þetta kenning- 
arnafn hefir mörgum þótt undarlegt, og eigi þózt vita, hvaða merkingu 
það hefði, eða hvaða tilefni það hefði getað verið, sem til þess hefði 
dregið, að faðir hans valdi honum slíkt kenningarnafn. Það er þó varla 
hægt að hugsa sér kenningarnafn, er bæði sé tilefnislaust og merkingar- 
laust, og inunu þess naumast dæmi í sögum vorum. En nafnið pá er 
svo fágætt, að sérstök tildrög hafa orðið að liggja til þess; og þar eð 
upphafsstafur þess er p, þá bendir það til þess að orðið hafi útlendan 
uppruna. Heyrt hefi eg ýmsa segja þá ætlun sína, að »pá« sé sama sem 
pájugl, og eigi að tákna fegurð Ólafs og skart hans. Það er nú góðra 
gjalda verð skýring; en ekki þykir mér hún þó sem líklegust. Fyrst ef- 
ast eg mjög um, að Höskuldur haíi þekt páfugl; hann fór eigi svo langt 
suður á bóginn í utanför sinni, að líklegt megi þykja, að hann hafi séð 
hann. Hitt kann fremur að vera, að hann hafi heyrt hans getið; en varla 
kemur til mála, að páfugl hafi verið svo orðlagður á íslandi, að Höskuld- 
ur hafi getað álitið það frægðarauka fyrir son sinn, að vera kendur við 
hann. Og þó Höskuldur hefði þekt páfugl, þá get eg naumast ætlað, að 
hann hafi álitið fegurð hans samsvara svo vel fegurð sonar síns, að á- 
stæða væri til að velja honum nafn fuglsins fyrir kenningarnafn. Og sizt 
hygg eg, að hann hefði getað álitið, að likingin lægi svo í augum uppi, 
að merking kenningarnafnsins yrði mönnum alment Ijós, — og án þess 
var það tilgangslaust. En til þess er líkingin nokkuð langt sótt. He^^rt 

heíi eg suma segja, að sagan sjálf bendi til þessarar skýringar, þar eð hún 

er nýbúin að lýsa fegurð Ólafs, þegar hún segir frá kenningarnafni hans. 
En þar í milli hleypir hún þó inn klausu, sem ekkert kemur því máli 
við, og af því sést, að söguritarinn hefir ekki haft það í huga, að setja 
kenningarnafnið í samband við fegurðarlýsinguna. Það hefði hann þó áii 
efa gert, ef hann hefði heyrt getið um samband þar á milli. Og hægt 
hefði hann átt með það, því klausuna mátti eins vel geyma, þangað til 
búið var að segja frá kenningarnafninu. 

. Þrátt fyrir þetta er nwgulegt^ að skýringin sé rétt; því skal eg ekki 

neita. Og við hana yrði að sitja, ef enga aðra væri að finna. En mér 

hefir komið önnur skýring í hug, sem mér þykir líklegri. Set eg hana 
hér fram, svo skynberandi menn geti sagt álit sitt um hana: 

Ólafur ólst upp frá 7. ári til frumvaxta-aldurs hjá Þórði godda á 
Goddastöðum. Þórður hygg eg að hafi verið kristinn að meira eða 
minna leyti. Hann var auðugur vel, og ætla eg hann hafa verið í kaup- 
ferðum framan af, þangað til hann þóttist nógu efnaður til að kaupa jörð 
og reisa bú; hann var barnlaus og kona hans ekki ánægð með hann, því 



33 


má ætla að hann hafi verið við aldur, er hann staðfesti ráð sitt. Nú ætla 
eg, að hann haíi í kaupferðum sínum stundum dvalið vetrarlangt fyrir 
vestan haf, eða ef til vill átt þar heima um hríð, og þá kynst þar krist- 
inni trú og lært kristin fræði. Óþarft er samt að leiða getur að tildrög- 
unum, er leitt gátu Þórð til kristni. Hvað sem þeim líður, bendir kenn- 
ingarnafn hans: »goJdi«, ótvíræðlega á það, að hann haíi þekt guð krist- 
inna manna: Það líkist einna mest enska orðinu »God«, sem er borið 
fram »godd« og þýðir: Guð. Haíi nú Þórður verið kristinn, þá er skilj- 
anlegt, að heiðnii menn haíi heyrt hann tala um guð; og hafi hann, sem 
ætla má, borið nafn guðs Jíkt fram og það er enn borið fram á ensku, 
þá má líka skilja það, að út af því hafi heiðingjar kallað hann »godda« í 

háði. Eg þekki ekki aðra skýringu á þessu nafni og get enga aðra hugs- 

að mér. Það fáa sem sagan segir frá Þórði, kemur að minsta kosti ekki 
í bága við þessa ætlun mína. Hann virðist hafa verið fáskiftinn og frið- 
samur, eigi komið sér illa, en verið þó fyrirlitinn. Slíkt er alt líklegt um 
mann, sem hneigðist til kristinnar trúar, meðan aðrir voru heiðnir. 

Sé það nú rétt, að Þórður hafi verið kristinn, — hvort sem hann 
kallaði sig það opinberlega eða ekki, — þá má telja það víst, að hann 

hafi frætt Ólaf fóstra sinn um alt það, er hann sjálfur vissi um kristn- 

ina, og þar á meðal, að æðsti yfirmaður hennar væri neíndur pdfi; — ef 

tiJ vill hefii hann borið það orð óglögt fram, t. d. pái, eða jafnvel pd; 

en þess þarf rauiíar ekki við. — Auðvitað hefir hann þá gert mikið orð 
á því, hvílíkur dýrðarmaður pdfinn væri, og sú dýrð hefir ekki tapað sér 
í ímyndun sveinsins, Ólafs. Nú má nærri geta, að Ólafur hefir oft heim- 
sótt föður sinn, einkum framan af; geri eg ráð fyrir því sem sjdlfsögðu, 
að þá hafi hann skýrt föður sínum frá hinum merkilega fróðleik, er hann 
nam af fóstra sínum, og hafi hann þá meðal annars farið fögrum orðum 
um hinn merkilega höfðingja: pájann. 

Nú er eftir að vita hvernig Höskuldi hefir fundist um þetta. Þar 
sýnist mér tvent til: annaðhvort líkaði honiim það vel, þótti sæmd fyrir 
Ólaf að vita meira en aðrir um þann átrúnað, sem hann hafði heyrt að 

foríeður sínir hefði haft svo mikla elsku á, — og þá gat hann gjört það 

í virðingar skyni að kenna son sinn við þenna háa höfðingja, sem hon- 
um þótti svo mikið til koma, og hann að líkindum varð fyrstur til 
að fræða Höskuld um; — ellegar honum hefir líkað það miðnr vel: litið 
smáum augum á kristnar hugmyndir og skopast að barnaskap sveinsins, 
að verða hrifinn af slíku; — og þá gat hann gjöri það í gamni að kenna 
Ólaf við páýann, uppáhald hans, án þess að ætlast til að það nafn fest- 
ist við hann. Nokkuð er það: söguritarinn finnur ástæðu til að taka það 
fram, að »þat nafn festist við hann«. Og það gat orðið á þann hátt, t. 
d., að hinum heiðnu heimamönnum Höskulds hafi þótt kenningarnafnið 
svo hnittiieg fyfidni, að þeir hafi, svo að segja ósjálfrátt, haldið því uppi. 

5 



34 


Ólafi sjálfum hygg eg og að haíi þótt nafiiið gott, hvort sem það var 
gefið í gamni eða alvörn. Móðir Ólafs, sem vfst heíir verið kristin í 
fyrstunni, og unnað kristinni trú, hefir án efa glaðst af því, að sonur henn- 
ar fekk kynni af þeirri trú; er enda líklegt, að hún hafi sjálf haft áhrif á 
hann í þá átt. Óll framkoma Ólafs á fullorðinsaldri bendir líka til þess, 
að hann muni þegar í barnæsku hafa orðið fyrir kristnum áhrifum; þá er 
hann hafði tekið kristni, var eins og hann hefði fyrir fram lifað sig inn í 
anda kristindómsins. 

Br. /. 


Athugaseind um Steiurauðarstaði. 

Út af þvf, sem eg hefi sagt um Steinrauðarstaði í Árbók fornl. fél. 
1899, hefir merkur maður skrifað mér á þessa leið: 

»Mér virðkst þú ekki hafa tekið nægilegt tillit til þess, að Steinrauður 
var leystngi. Það var víst óvenjulegt, að leysingi gæti miniið land sem 
sjálfstæður landnámsmaður; leysingjar urðu að láta sér nægja það, sem 
þeim var gefið. Og hefði Steinrauður verið nokkur undantekning frá 
þessu, þá hefði Landn. sagt um hann, eins og aðra landnámsmenn: ,Hann 
nam o. s. frv.‘ En hún segir: »Hann eignaðist öll Vatnslönd«, — auð- 
vitað hcfir hann eignast þau að gjöf. Og það mun hafa verið eins um 
harm og flesta aðra leysingja; sá sem gaí honum frelsið, mun líka hafa 
gefið honum landið, nfl. Þorgrímur bíldur. En hann ’nam ekki land. fyrir 
austan vatn; mun Steinrauður því eigi hafa eignast þar land. Orðin: »öll 
Vatnslönd« eru því ekki sama sem: öll lönd kringum vatnið^ heldur sama 
sem: öll lönd Þorgrims við vatnið. Landn. sýnir þetta sjálf. Þegar hún 
segir frá landnámi Þorgríms, þá segir hún frá landi Steinrauðar i sömu grein- 
inni, en hefir ekki sérstaka grein- um það, eins og um sérstakt landriám«. 

Þetta virðist mér svo rétt athugað, að eg vil að Árbókin beri það 
með sér. Og um leið skal eg taka það fram, að þetta kemur engan veg- 
inn í bága við þá ætlun, að aíkomendur Steinrauðar haíi síðar átt Blá- 
skógaland (nú Þingvallaland), [Sbr. Þjóðólf 1900, Nr. ii]. Þeir gátu á 
ýmsan hátt komist að því, þó það væri ekki beinlínis að erfðum eftir 
Steinrauð. 


Br. /. 



35 


»Fram«. 

Af fylgiriti við Árbók fornleifafélagsins 1899 sést, að kapt. D. Bruiin 
hefir tekið eftir ýmsum slœkkjum á áttanöfnum, sem eiga stað hér á 
landi. Þar á meðal getur hann þess, bls. ii, að á Norðurlandi og Vest- 
urlandi sé orðið »fram« haft um stefnuna inn á dalhotninn, eða yfir höfuð 
inn í landið. Og svo hyggur hann, eins og von er til, að þessi venja 
nái yfir alt landið, og að það sé undantekning, að sú Áslákstunga i Þjórs- 
dal, sem nær er sjó, er kölluð »fremri«. En eg vil nú skýra þetta mál 
með því, að geta þess, að á Suðurlandi er þetta engin undantekning. Þar 
er orðið »ýram« ávalt haft x hinni náttúrlegu merkingu sinni: s. s. til 
sjávai\ eða: eins og vötnin renna, því þau renna hvarvetna fram.^ í hvaða 
merkingu orðið er haft á Austurlandi, veit eg ekki. 

Um leið vil eg taka það fram við lesendur Árbókarinnar, að hvar 
sem áttanöfn eða stefnutáknanir (eins og t. a m. fram) koma fyrir i einu 
eða öðru, sem eg hefi ritað, þá hefi eg ávalt haft hina náttúrlegu merk- 
ingu þeirra í huga: »fram« t. d. s. s. til sjávar^ eða nl dyra, ef innan 
húss eða tóftar er. Verður að hafa þetta hugfast, til að komast hjá mis- 
skilningi. 

Br. f. 


5 * 



Um höfðaietur. 


Þá var eg barn að aldri, er eg sá fyrst höfdaletur. Amma mín átti 
útskorinn prjónastokk, sem afi minn hafði smíðað handa fyrri konu sinni, 
Járngerði Jónsdóttur, og skorið nafn hennar á lokið. Móðir mín átti og 
prjónastokk_, er nafn hennar var skorið á lokið. Hún kendi mér að lesa 
þetta letur, og sagði mér, að það væri kallað höjöaletur. Hvers vegna 
það var kallað svo, vissi hún ekki með vissu, en hélt, eða hafði jafnvel 
heyrt, að það væri af því, að »leggirnir» á stöfunum hefðu »höfuð« á 
endunum. 

Snemma sá eg einnig höýðaletur á spónsköftum. Þó var það ein- 
kum á eldri spónum. Nýrri spænir, þeir er þá tíðkuðust í minni sveit 
og þar í grend, voru flestir með sérstöku letri, sem kallað var spónaletur, 
og var það allfrábrugðið höfðaletri. Frábrugðnastir voru stafirnir: 
og enda man eg bezt eftir þeim. En í þeim orðum, sem grafin voru 
á spæni þá, er eg sá, komu stafir stafrófsins ekki nærri allir fyrir, og get 
eg því ekkert um það sagt og veit ekki einu sinni, hvort til hefir verið 
fullkomið stafrof af því letri. Einkum tíðkuðu það frægir spónasmiðir, 
sem uppi voru í Rangárvallasýslu á yngri árum minum, og var snilling- 
urinn Jón bóndi Þorsteinsson á Vindási í Landsveit fremstur þéirra. Á 
siðari árum sinum voru þeir þó farnir að slá slöku við Þetta letur, en 
grófu á spónsköftin ýmist drtalið eða ýangamark eiganda með stóruni lat- 
inustöfum. Eftir þeirra dag veit eg ekki af neinum, er þetta letur hafi 
grafið, og er nú nokkuð langt siðan eg hefi séð'það. Höýðaletur á spón- 
sköftum fór þá aftur að tíðkast í. minni sveit, því að Ásmundur bóndi 
Benediktsson, sem fluttist þangað (að Haga i Gnúpverjahreppi) úr Þingeyj- 
sýslu 1870, smíðar enn spæni með þvi letri. En yfir höfuð er spóna- 
smíði nú að leggjast niður, því matskeiðar fást svo ódýrar rverzlununum, 
að menn standa sig eigi við að smiða spæni fyrir jafn-lágt verð. 

Þá er eg fór að róa út, kyntist eg ýmsum mönnum, sem hagir 



37 


voru á tréskurð, og þar á meðal sumum, sem skáru höföaletur. Þá fór 
eg að skera það sjálfur. En brátt rak eg mig á það, að flestír stafirnir í 
hinu svo nefnda höfðaletri höfðu fleiri en eina m^md: að eins w, n og u 
voru alt af hér um bil eins; hinir höfðu meira og minna mismunandi 
myndir. Einkum vöktu stafirnir 'a og e eftiitekt mína; myndir þeirra voru 
fjölbreyttar. Út af þessu fór eg að veita höfðaletri meira athygli og bera 
saman hinar ýmsu myndir þess, er fyrir mig bar hér og hvar. Mcr 
varð það Ijóst, að þrátt fyrir alla margbr eytnina hélt höföaletrið þó alt at 
aðaleinkenni sínu: aö > 4 eggir« stafanna höföu »höfuö« d endanum, er voru 
mörkuð frá með skurði, sem jafnan var skáhallur, og hann var stundum 
tvöfaldur, en þó oftar einfaldur. Yfir höfuð voru stafmyndirnar alt af 
meira eða minna sjálfum sér líkar, þá er að var hugað. Þótti mér því 
auðráðið, að mismunurinn stafaði að mestu eða öllu frá því, að þeir, sem 
skáru, þektu eigi nógu vel hiö upprunalega stafrof höfðaletursins. En hvert 
var þetta stafróf? Hvernig leir það út? Þannig spurði eg sjálfan 
mig, en þótti vandi að finna út svarið. Atti eg tal um þetta við Sigurð 
sál. málara Guðmundsson. Sagði hann, að hinar .fyrstu leturmjmdir, er 
menn skáru í tré hér á landi, hefði án alls efa verið gjörðar eftir hinu 
gotneska settJetrf munkaletrinu, og að hkindum hefði stafirnir i fyrstunni 
verið skornir inn i tréö. En svo hefði menn komist upp á, að hleypa 
peim upp , cins og myndaskurði, og þótti honum líklegt, að þeir hefði 
einna fyrst haft það snið, sem vel mætti kalla handletur, því þannig lag- 
aða stafi mætti láta koma fram með því, að brjóta bryddingarband eða 
mjóan borða á ákveðna vegu þannig, að fram kæmu stafmyndir eigi ólík- 
ar settletri. Þetta letur hafði hann séð á gömlum útskurði. Hann sýndi 
mér á nokkurum stöfum aðferðina, að mynda staf með bandi á þennan 
hátt. Úr þessu bandletri hélt hann að höföaletriö hefði svo smám saman 
myndast. Eru enda nokkurir hlutir i Forngripasafninu, sem bera vott um 
slíka ummyndun eða yfirfærslu (t. a. m. nr. 3291 o. fl,). Flann sýndi 
mér fram á það, að til að ákveða réttar stafmyndir höfðaleturs, þyrfti bæði 
að finna út frumstafróf þess, er eðlilegast væri að fylgt hefði næst eftir 
handletriö, og lika það stafróí þess, er kalla mætti hið fullmyndaða, er það 
hafði smám saman vaxið upp í. Þá er búið væri að ákveða þau stafróf 
bæði, — sem hann vonaði að takast mætti, er safnið yrði auðugra af út- 
skornum hlutum, — þá gerði hann ráð fyrir, að niður yrði lagðar allar 
hinar . ósamsvarandi og oft ófögru aukamyndir, sem komist hafa inn í 
höfðaletrið, — ekki man eg eftir að nafnið höfðaletur kæmi til orða milli 
okkar. — Það var honum í bug, að »stúdera« höföaletur og finna út staf- 
róf þess, ef honum befði enzt aldur til, enda mun trauðla nokkur annar 
jafnlíklegur til þess. En hann lifði ekki nema i eða 2 ár eftir að við 
áttum þetta tal saman um þetta efni. 

Eftir lát hans, þá er ekki var lengur von á neinum upplýsingum 



38 


frá hans hendi, fór eg á iiý að luigsa um að reyna að finna út stafróý 
höfðaleturs, á þann hátr - aö velja pær stajniyndir i stafrój sanian, sem 
mer virtust samsvara hvor annari. En þar var ekki auðhlaupið að, því 
aukamyndirnar, tilbreytingarnar, eru svo fjölskrúðugar og svo algengar í 
höfðaletrinu, að eg va.r um hríð farinn að örvænta um, að unt væri að 
botna i þeim. Þó komst eg loks að þeirri niðurstöðu, að finna mætti 2 
stafróf næstum heil: annað s^nærra og einfaldara; það yar tíðara á spón- 
sköftum; hitt stærra og viðhafnarmeira; það var einkum á tréskurði. Samt 
treysti eg mér ekki til að nefna nokkurn útskorinn hlut, er eingöngu jylgi 
ödru hvoru þessu stafrófi; hitt er tíðast, að stafmyndirnar, sem dlheyra 
þeim, finnast hér og þar innan um ósamsvarandi aukamyndir. Einkum á 
þetta sér þó stað með stærra staírófið. Og margar stafmyndir í þeim 
báðum eru næsta sjaldgæfar, og eina, nl. /e, hefi eg enn ekki fundið í 
neinum útskurði, sem eg hefi séð. Það er ekki svo að skilja, að staf- 
Lirinn k komi aldrei fyrir í höfðaletri; hann kemur þar oftfyrir, en í ýms- 

um myndum, sem eg hefi ekki getað tekið í stafrófin vegna þess, að eg hefi 

ekki álitið neina þeirra samsvara öðrum stafmyndum í stafrófunum. Og 
þar sem eg sagði nýlega, að sumar stafmyndirnar væru sjaldgæjar., þá er 
það ekki þar með sagt^ að stafirnir sjálfir séu sjaldgæfir; en þeir eru sjald- 
gæfir i peim myndum, sem eg álít takandi í stafrófin. Þeir hafa ýmsar 
aðrar myndir og margir fleiri en eina. Hefi eg hér tekið undir eitt allar 
pær stafmyndir höfðaleturs, sem eg hefi ekki þózt geta heimfært undir ann- 
aðhvort stajrófið, og kallað þær einu nafni aukamyndir. Afþeim er höfða- 
letrið næsta auðugt. Og það er mjög eðlilegt; þeir voru margir, sem 

skáru höfoaletur, en flestir gerðu það tilsagnarlaust og upp á eigin spýtur, 

ellegar, þegar bezt lét, höfðu annaðhvort misjafnt góða fyrirmynd fyrir 
sér eða tilsögn þeirra, sem misjafnlega kunnu sjálfir. Það var því við því 
að búast, að hver lefurskurðarmaður hefði, svo að segja, sina skurðhönd, að 
sinu leyti eins og hver skrijari hefir sina rithönd, þó hér standi að vísu 
nokkuð öðruvísi á. En eins og fáar »forskriftir« eru »typiskar« fyrir 
margar rithandir, eins hygg eg, að hin tvo framannefndu stafróf megi á~ 
lítast »typisk« fyrir höfðaletrið. Að vísu koma iðulega fyrir í höfða- 
letri stafmyndir, sem auðsjáanlega eru ættaðar frá latínuletri, og því var 
eg um hríð kominn að þeirri niðurstöðu, að enn þyrfti að finna út þriðja 
stafrófið, nl. hið latinukynjaða. En eg hefi að svo stöddu horfið frá því 
aftur af þeirri ástæðu, að jafnvel þó hinar latínukynjuðu stafmyndir séu 
algengar, þá eru það samt tiltölulega fremur fáir af stöfum stafrófsins, 
sem birtast í þeim myndum. En þessir fáu eru svo tíðir og myndir 
þeirra svo margbreyttar, að það eykur eigi litlu á margbreytni höfðaleturs- 
ins, og verð eg, enn sem komið er, að telja þær meðal aukamynda þess. 
Samt lít eg svo á, að hinar latínukynjuðu myndir eigi ekki beinlínis heima 



í höfðaletri, tilheyri því ekki uppranalega, lieldur séu síðar komnar iml 
í það. 

Samkvæmt bendingu Sigurðar sál. málara hefir það vakað fyrir mér, 
að af hinum tveim stafrófum, sem eg vil telja »typisk« fyrir höfðaletrið, 
muni hið smærra mega teljast fnimstajrój-^ en liiö stærra hið jullmyndaða 
stajrój. , Ekki þori eg samt að leggja verulega áherzlu á það, þnr eð 
stafmyndir þeirra beggja finnast á víð og dreif innan um aukamyndirnar 
bæði á eldri og yngri hlutum. Raunar get eg ekki gert ráð fyrir, að 
neitt af því höfðaletri, sem nú er til, sé mjög gamalt; bæði er það eðli- 
legt,' að hið elzta sé liðið undir lok, og svo mun mega álíta hina latínu- 
kynjuðu stafi fremur vott um yngri en eldri aldur hlutanna, sem þeir eru 
á. ^rtal er mjög sjaldgæft á hlutum með höfðaletri, og hinir fáu, sem 
eg heíi séð það á, eru einkum frá þessari öld, nokkurir að vísu frá sið- 
ari hluta 17. aldar. Efa eg ekki, að ýmsir ártalslausir hluitir séu eldri. 
Eigi er hægt að ákveða aldur hluta eftir því, hve vel þeir eru gerðir, þvj 
af þeim, sem ártal hafa, má sjá, að nýrra verk er eigi ávalt betra; jafn- 
gamlir hlutir, sinn eftir hvern mann., eru alveg ólíkir. Það sá eg hjá þeim 
samtíðarmönnum mínum, er skáru höfðaletur^ meðan eg reri út. — Nú 
eru, því miður^ flestir hættir því, hafa ekki tíma til þess. — Þess skal 
geta, að i Eorngripasafninu er rúmfjöl, sem sagt er að Hallgrímur Péturs- 
son hafi átt. Á henni er vers með höfðaletri, og er par að miklu leyti 
jylgt hinu stærra stafrófi. En hæpið er að byggja á sögninni um aldur 
þeirrar fjalar. Á henni er að vísu fangamarkið »H. P. S.« en þar er 
líka fangamarkið »G. O. D.«, sem ekki er fangamark Guðríðar Símonar- 
dóttur. Að útliti er fjölin fremur nýleg. Þykir mér hætt við. að staf- 
irnir »H. P. S.« hafi vilt menn og þannig gefið tilefni til sagnarinnar. Og 
yfir höfuð get eg eigi varist því,, að álíta stærra stafrófið nýlegra] að 
minsta kosti er það viðhafnarmeira, þar sem það t. a. 111. aðskilur »höf- 
uðin« frá »leggjunum« með tvöföldum skurði. Það einkenni getur að 
vísu verið yngra en stafrófið að öðru leyti. Og .ef það er tilfellið, sem 
dr. Jón Þorkelsson rektor heldur., að nafnið höjðaletur þýði sama sem 
höfuðstafir = upphafsstafir = viðhafnarstafir, þá mætti draga þar af þá á- 
lyktun, aö stærra stafrófið sí upprunalegra. En þó má einnig segja, að 

smærra stafrófið sé alls ekki viðhafnarlaust. Og útlitið bendir einmitt til, 

að það liggi til grundvallar fyrir hinu stærra. Það getur því verið jrum 
stajrófið eins fyrir því, þó ætlan dr. J. Þ. um nafnið sé rétt, — sem eg 
fullyrði ekkert um. Eg hefi heyrt tvær aðrar getgátur um uppruna nafns- 
íns, nfl. er eg gat um í byrjun greinarinnar, að »höfuðin« á endum 
»leggjanna«, sem einkenna þetta letur, hafi gefið tilefni til nafns þess, 
og pá, að Höfði hafi heitið bærinn þar sem það var fundið upp eða sem 

það útbreiddist frá ífyrstu. Enga sögu hefi eg þó heyrt, er staðfesti það. 

Yfir höfuð hefi eg hjá engum, sem eg hefi náð að spyrja, getað fengið 



40 


neinar upplýsingar um höjðaletrið: uppruna þess, nafn, aldur né sögu þess; 
og þeir, sem kunnugastir eru handritum í Landsbókasafninu, svo sem 
ritstjórarnir Hannes og Valdimar, Pálmi Pálsson og Jón Jakobsson, habt 
ekki séð þar neitt um þetta efni. 

Það er því engin furða, þó eg hafi fundið til þess, að þekking mín 
á þessu máli er mjög svo ónóg til að geta skrifað um það. En af þvi 
dr. Valtýr Guðmundsson skoraði á mig að gjöra það, þá vildi eg ekki 
skorast undan, einkum þar eð eg hafði lengi hugsað mér sjálfur að gjöra 
það, nær sem eg þættist fær um, en á ekki víst, að til hatnaðar sé að 
biða. Að minsta kosti vona eg, að þessi tilraun mín geti orðið til þess, 
að aðrir, sem fróðari kunna að vera í þessu efni, taki sig nii til og skýri 
það betur. 

Bæði stafrójin hefi eg dregið upp og læt þau fylgja hér með. Skai 

þess getið, að mynd þá, sem stafuriun k heíir hér, hefi eg sjálfur hugsað 

upp, og er hún sniðin eftir því, sem eg áleit, að samsvaraði myndum 
hinna stafanna. Hvorki er hér j né 2:; fyrir j og i er sama mynd í öllu 
því höfðaletri, sem eg hefi séð. 

Einnig fylgir sýnishorn »bandleturs«, sem nægja mun til að sýna, 
eftir hvaða reglum það letur var myndað. 

Þá fylgir og sýnishorn aukamyndanna, og er ílest sýnt af myndum 
þeirra stafa, sem hafa þær fjölbreyttastar, án þess þó að sýndar séu allar 
m^mdir nokkurs stafs. Það hefði verið óvinnandi verk. 

Loks fylgir sýnishorn spónaleturs þess, er eg gat um •. í öndv-erðri 
grein þessari. Það eru að eins fáeinir stafir, til að gefa hugmynd um 
það letur. Stafrófið hefi eg ekki séð nærri alt. Þessu letri álít eg eigi 

rétt að blanda saman við höfðaletur, en veit þó til, að það hefir verið 

gjört. Því vildi eg taka það með. 


Brynjúljur Jónsson. 


















42 

:) Sýnishorn »bandleturs«. 



e) Sýnishorn spónaleturs. 


amnoruv t 



Myndirnar af höfðaleturs-stöfunum, eins og þær eru prentaðar, eru 
ekki alveg gallalausar; i stærra stafrofinu á það heima um A, ^ og x; stafurinn 
A á að hafa neðra skábandið sundurslitið en þau eru bæði heil; stafurinn 
^ á að hafa mið-skábandið fast við meginlegginn, en það er laust frá 
honum; stafurinn x á að hafa rófu eða krók úr neðri enda skábandsins, 
en krókurinn hefur fallið burt. í smærra stafrofinu er neðri klóin á } 
frálaus en á að vera áföst að eins. 







Yfirlit 

yfir muni, selda og gefna Forngripasafni fslands 1899. 

(Tölurnar fremst sýna tölumerki hvers hlutar í safninu; í svigum 
standa nöfn þeirra, er gefið hafa safninu gripi.) 

4537. (kapt. D. Bruun í Kaupmannahöfn): rúnasteinn frá Hjarðarholti í 
Dölum. 

4538. (sami): rúnasteinn minni; frá sama stað. 

4539. (sami): tala með gati í miðju, úr steinasörvi. 

4540. (sami): steinsnúður með gati, úr móleitum steini. 

4541. (sami): brot af hárkambi. 

4542. (sami): nokkurir járnmolar, fundnir i' Hrunatungu. 

4543. (sami): heinarbrýni, fundið í jörðu. 

4544. (sami): brýnisbútur, oddmyndaður. 

4545. (sami): hringja úr bronsi, fundin í jörðu. 

4546. (sami): hringur úr járni, jarðfundínn. 

4547. Gömul leirkrukka, rósótt, með loki. Frá Fitjum í Skoradal. 

4548. Karlmannsfatnaður (stutttreyja, buxur og vesti). 

4549. (Einar Guðnason á Hofsstöðum í Borgarfirði): reiðgjarðahringjur 
úr kopar. 

4550 (sami): hringja með járnsvift. 

4551, (sami): íslenzkur kambur úr látúni. 

4352—53. (sami): tvö skráarlauf. 

4554- (sami): beltisstokkur úr látúni. 

4555. (sami); hnappur, holur innan. 

4556. (sami): hnappur, stór, úr kopar. 

4357. (sami): spenna(?) úr bronsi. 

4558. (Sigmundur Sveinsson í Reykjavík): steinkola. 

4559 * (Þórður Þórðarson frá Eyvindarstöðum á Álptanesi): 4 ræmur úr 
látúni af hnífskafti, með höfðaletri. 


6 * 






44 


45^0. Brot af nijög stórum mellulás, úr eiri. 

4561. Möttull úr mórauðu flaueli, 

4562. Kertapípa úr látúni. Austan úr Ölfusi. 

4563. (Erlendur gullsmiður Magnússon í Reykjavík) leikfang úr látúni 
með tréskafti (»gestaþraut«). 

4564. Lýsislampi, úr kopar. 

4565. Oskjur úr tré, útskornar, með loki. 

4566. Áklæði með ísaum. 

4567. Styttuband, spjaldofið. 

4568. Prjónastokkur, skorinn, með höfðaletri, 

4569. Ábreiða. Úr Vestmannaeyjum. 

4570. Leirkanna. Frá sama stað. 

4571. Bíldur úr silfri 

4572. Belti með silfurspennum og stokkum. 

4573. Tuttugu doppur úr silfri, gyltar. 

4574. Belti með silfurspennum og baldíruðum linda. Erá Reykhólum. 

4575. Silkisvunta frá gamla faldbúningnum. 

4576. Belti með silfurspennum og flauelslínda. 

4577. Snældustokkur. 

4578. Trafakefli frá fyrri hluta 18. aldar. 

4579—Tvö belti með silfurspennum. 

4581. Belti með koparspennum. 

4582—86. Kvennkragar. 

4587. Pressujárn frá árinu 1799. 

4588. Koffur úr látúni, gylt. 

4589. Níu parastokkar gyltir, úr silfri. 

4590. (Guðmundur Erlendsson á HHðarenda): kistulykill gamall. 

4591. Steinsnúður, harður, rauðleitur, með gati í miðju, fundinn í Hóla- 
landi í Biskupstungum. 

4592. Járnístað, fundið í jörðu á sama stað. 

4593* Sylgja úr bronsi, fundin í gömlum rústum á sama stað. 

4594. Tinnumoli með kroti. Frá sama stað. 

4595. Lítill hlutur úr tini, ókennilegur. Frá sama stað. 

4596. (Ólafur gullsmiður Sveinsson í Reykjavík): »Högnakylfa«. 

4507. Pétur alþm. Jónsson á Gautlöndum): járnhringur með keng og 
járnsvift; jarðfundið. 

4598. Karlmannshringur úr gulli. 

4599. Bakfjöl úr brúðarstól, skorin. 

4600. Sverð, íornt, fundið í »Framdölum« í S.-Þingeyjarsýslu. 

4601. Spjót, fornt, fundið á sama stað. 

4602. Slitur af hringabrynju(?), fundin á Sveinsströnd. 

4603. Söðulreiði, gamall með reiðaskildi, gröfnum höfðaletri. 




45 


4604. Trafaöskjur skornar. 

4605. (Þorleifur alþm. Jónsson í Sólheimum): Ritstokkur frá 1759. 

4606. Hrútsspeldi. 

4607. Hálfur steinn með laut (bolla) í. Fundinn á Rangárvöllum. 

4608. 3 steinbrot úr Ijósleitum, mjög linum, steini. Fundin á sömu 
.stöðvum. 

46C 9. Sylgja úr bronsi, með þorni. Fundin á sömu stöðvum. 

46*10. Tala úr steinasörvi, mislit. Fundin á sömu stöðvum. 

4611. Hlutui* úr járni (ókennilegur), holur innan. Fundinn á sömu 
stöðvum. 

4612. Hringabeizli. Með höfðaletri. 

4613. Áklæði með glitsaum. 

4614. Yfirborð af flossessu, frá 1809. 

4615. Bútur af flosuðum hempuborða. 

4616. Þrettán beltisdoppur með víravirki. 

4617. Beizlisstengur úr kopar. Norðan úr landi. 

4618. (Tón Einarsson í Gunnarsholti á Rangárvöllum): brauðstíll úr eiri 
með letri. 

4619. (Brynjólfur Jónsson fræðimaður frá Minna-Núpi): rauðleitt brauð- 
hellu (.^) brot, fundið á aurunum suður frá Múlahverfi. 

4620. Tveir litlir ókennilegir hlutir úr eiri, fundnir í rústum hjá 
Vorsabæ. 

4621. Belti baldérað með flauelslinda. 

4622. Tvískildingur danskur frá 1667. 

4623. Slésv.- Holst. silfurpeningur frá 1800. 

4624. Danskur peningur úr silfri frá 1808, 

4625. Danskur silfurpeningur frá 1731. 

4626. — — 1774- 

4627. — — 1780. 

4628. — — 1648. 

4629. — — 1762. 

4630. Gíimalt sykurker úr leiri með upphleyftum blaðastreng. 

4631. Þrír treyjuhnappar úr silfri. Norðan úr landi. 

4632. Tveir treyjuhnappar úr silfri. Norðan úr landi. 

4633. Kertastjaki úr kopar, frá 17. öld. Vestan af landi. 

4634. Forn altaristafla úr alabasti. Frá Hólum í Hjaltadal. 

4635. Forn altaristafla úr alabasti; frá Kirkjubæ í Hróarstungu. 

4636. Maríumynd með Jesúm í reifum. Skorin í tré. Frá sama stað. 

4637. Oliumynd af Olafi prófasti Einarssyni á Kirkjubæ með konu og 

15 börnum; í tréumgerð. Frá sama stað. 

4638. Trafakefli skorið, með höfðaletti. Frá 18. öld. 

4639. Snælda með skornum snúð. Frá 18. öld. 



46 


4640. Ljóðaspjald með vísum eftir Arna Böðvarsson. Frá 1747. 

4641. Spónastokkur, skorinn, mjög stór. 

4642. Kjölhúfa úr flaueli frá Heydalsseli í Strandasýslu. 

4643. Silfurbikar úr eign. Eiríks sýsiumanns Sverrisen. 

4644. Hnífur (biisi) með skornu skafti. 

4645. Kotrutafla, rend, úr hvalbeíni. 

4646. Snældusnúður úr hvalbeini. 

4647. Brókarhaldshnappur, úr kopar. 

4648. Húfa af svuntuhnapp, úr látúni, með stöfum. 

4649. (Cand. phil. Eiríkur Sverrisen í Bæ í Hrútafirði): reykjarpípa úr 
málmi. 

4650. Lyklasylgja forn, gagnskorin, með höfðaletri. 

4651. Skírnarhúfa úr svörtu silki með balderuðum flauelsborða. 

46)2. Þjónustupeli úr tini, er átt hefir séra Ólafur Gíslason á Hvalsnesi. 

4653. Slitur af altarisbrún með kögri úr gulu silki.' 

4654. Rúmfjöl skorin, með höfðaletri, frá 1744. | Báðar austan úr 

4655. Rúmfjöl skorin, með höfðaletri, yngri. j Fljótshlíð. 

4656. Gamall lás fundinn í Víkingslæk í Rangárvallasýslu. 

4657. Skúfhólkur, fremur lítill, úr silfri. 

4658. Nálhús, lítið, úr kopar. 

4659—64. Ellefu millur úr kopar með ýmislegri gerð. 

4665. (Ólafur bæjaríulltrúi Ólafsson í Reykjavík): ættarmerki Stephensens 
. ættar skorið í tré. 

4666. (Ólafur læknir Thorladus á Búlandsnesi): steinausa fundin í jörðu 
á Búlandsnesi. 

4667. (Hr. Runólfur Jónsson í Holti á Síðu): Skurðverk, af prédikunar- 
stól. 

4668. Smáöskjur úr skíði og tré, frá 1817. 

4669. Lyklahringur úr kopar, tvöfaldur. 

4670. Kvenhúfa. 

4671. Belti. 

4672’. Beitishnappur úr silfri. 

4673. Trafakefli frá 1692 skorið, með höfðaletri. 




Skýrsla. 


I. Ársfundur felagslns. 

Ársfundur félagsins var haldinn 30. nóv. 1900. Formaður skýrði 
frá þvi, er koma mundi í Arbók félagsins, sem verið væri að prenta. 
Brynjólfur Jónscon hefði í sumar eins og að undanförnu unnið í þjónustu 
félagsins; hafði hann farið ransóknarferð um mikinn hluta Norðurlands: 
mundi skýrsla um ferðir þessar koma í Árbók félagsins fyrir 1900; fyrir 
nokkrum árum hefði einkennilegt mannvirki fundist í Hörgsdal í Þingeyj- 
arsýslu, er líkur þóttu til, að mundi veia forn«hörgur«, og íór Brynjólf- 
ur þangað norður til að fá glöggar spurnir af mannvirki þessu, sem hlaða 
heíir verið bygð ofan á; urðu allmiklar umræður um það, hvort Fornleifa- 
félagið ætti að fá grafið upp þ;ið, sem óraskað er af mannvirki þessu. 

Fram var lagður reikningur félagsins fyrir árið 1899 og höíðu eng- 
ar athugasemdir verið gjörðar ^dð hann. 

Formaður skýrði frá að dl stjórnar félagsins hefði komið áskorun 
frá prófessor dr. Finni Jónssyni um verndun fornmenja og kvaðst hann 
mundi bera sig saman um það mál víð umsjónarmann Forngripasafnsins 
og í samráði við hann mundi stjórn félagsins reyna að gjöra eilíhvað til 
umbóta í því efni. 

II. Keikningiif ^ 

hins ísl. Fornleifafélags 1899. 


Tekjur: kr. a. 

1. í sjóði frá fyrra ári . . . ..1219 33 

2. a. Tillög óg andvirði seldra Arbóka (fskj. i) kr. 176,30 

b. Gjöf frá miss Corn. Horsford . . . . — 5,03 18153 

3. Styrkur fiá Forngripasafninu til að spyrja upp forngripi . 100 00 

4. Styrkur úr landssjóði . .. 300 00 

5. Vextir úr sparisjóði til 31/12 '99. 34 10 

Samtals: 1834 96 

Gjöld: • kr. a. 

1. Kostnaður við Árbókina 1899 og fylgirit, prentun, hefting 

og útsending (fsk. 2 a.—f.) ... . 444 05 

2. Greitt Brynjólfi Jónssyni fyrir fornleifarannsóknir (fskj. 3 . 

a.—d.)... 184 00 

3. Ýmisleg útgjöld (fskj. 4) ^ . ... 2 46 

4. í sjóði 31. desembr. 1899: 

a. í sparisjóði landsbankans.kr. 1037,63 

b. hjá féhirði .— 166,82 1204 45 

Samtals. 1834 96 

Reykjavík 18. júní 1900. 

Þórh Bjarnarson, 










III. Félagar, 

A Æfílangt^ 


Ásgeir Blöndal, læknir, Eyrarbakka. 
Anderson, R. B., prófessoi, Ameriku. 
Andrés Féldsted, bóndi, Hvitárvöllum. 

Ari Jénsson, bóndi á Þverá, Eyjaf. 

Árni B. Thorsteinsson, r., landfógeti, Rvk. 
Arnljótur Ólafsson, prestur, Sauðanesi. 
Bjarni Jensson, læknir á Eskifirði. 

Björn Guðmundsson, kaupmaður. Rvík $7 
Björn M. Olsen, dr, skólastjóri Rvik; 
Bogi Melsted cand. mag., Khöfn. 

:j.Bruun, D., kapteinn i 4iernum, Khöfn. 
Carpenter, W. H., próf., Columhia-háskóla 
Ameriku. 

Collingwood W. G. málari, Coniston. 

Lancashire, England. 

Dahlcrup, Yerner, c. mag., hókv. Khöfn. 
Eggert Laxdal, verzlunarstjóri, Akureyri, 
Eiríkur Magnússon, M. A. r., bókavörður, 
Camhridge. 

*Elmer, Reynolds, dr., Washington. 
Feddersen, A. Stampe, frú, Rindumgaard 
pr. Ringköhing. 

Fiske Yillard, próf, Florence, Italiu. 
Friðhjörn Steinsson, hóksali, Akureyri. 
Gebhardt, August dr. fii., Niirnherg. 
Goudie: Gilhert, F. S. A. Scot, Edinhurgh. 
*Hazelius: A. R, dr. fii, r. n., Stokk- 
hólmi. 

Hjörleifur Einarsson, r., próf, Undirfelli. 
Horsford, Cornelia, miss, Camhridge, 
Massachusetts, U. S. A. 

Jóhannes Böðvarsson, snikkari, Akranesi. 
Jón Gunnarsson^verzlunarstjóri í Borgarnesi. 


Jón Guttormsson, f. próf. Hjarðarbolti. 
Jón Jónsson, próf, Stafafelii, Lóni. 

Jón Yidalin, kaupmaður^ Khöfn. 

Jón JÞorkelsson dr. fil r. rektor. Rvik. 
Kjartan Einarsson, prófálstur Holti. 
Kristján Zimsen, kaupmaður, Rvik.b 
Lárus Benidikstson, prestur, Selárdal. 
Löve, F. A, kaupmaður, Khöfn. 

Magnús Andrésson, próf., Gilshakká. 
Magnús Stephensen, komm. af dhr. og 
dbm., landshöfðingi, Rvik. 

Matthias Jochumsson, prestur, Akureyri. 
Maurer, KonráÖ. dr. jur., próf., Geheime- 
ráð, Munchen 

Muller, Sophus; dr., museumsdirektör, 
Khöfn. 

*Nicolaisen, N. antikvar, Kristianiu. 
Ólafur Johnsen, yfirkennari. Oðinsey. 
Peecock, Bligh, esq, Sunderland. 

Phené, dr., Lundúnum. 

Schjödtz cand, pharm. Óðinsey. 
Sighvatur Árnason, alþm., Eyvindarholti. 
Sigurður Stefánsson, prestur, Yigur. 
Stefán Guðmundsson, verzlunarstjóri 
Djúpavogi. 

*S 1 0 r c h, A. laboratoriums-forstjóri 
Khöfn. 

Styffe, B. G. (r. n.) dr. fiL, Stokkhólmi. 
Torfhildur Þ. Hulm, frú, Rvik. 

Torfi Bjarnason, skólastjóri i Ólafsdal. 
Wendel, F. R., verzluuarstjóri, Þingeyri. 
Wimmer, L. F. A, dr. fiL, próf., Khöfn. 
Þorgrimur Johnsen, f. héraðsL, Rvik. 


1) Stjarnan (*) merkir heiðursfélaga. 



49 


Þorvaldur Jónsson, héraðsL, ísafirði. Þorvaldur Thoroddsen, dr., r., Kaiipmanna* 

Þorvaldur Jónsson, prófastur, ísafirði. höfn 

B. Með árstillagi. 


Árni Jónsson prófastur, Skútuptöðum. 

Amira, Karl v., dr., próf., Miinchen 1900L 

Arpi Rolf, dr. fil., Uppsölum. 97. 

B. B. Postur, Yictoria, Brit. Col. Canada. 
99. 

Björn Jónsson, ritstjóri. Rvik 99 

Brynjólfur Jónsson, fræðimaður, Minna- 
núpi 99. 

Davið Schcving Thorsteinsson, héraðs- 
læknir, Stjkkishólmi 80. 

Eirikur Briem^ prestaskólakennari. Rvik 
99. 

Finnur Jónsson, dr., Khöfn 1900. 

Eorngripasafnið i Rvik 99. 

Geir Zoéga, dbrm., kaupmaðnr, Rvik 99. 

Grering, Hugo, prófessor, dr., Kiel 90. 

Greipur Sigurðsson, bóndi, Haukadal 96. 

Guðmundur Hannesson, Galtarnesi, Yíði- 
dal 98. 

Guðmundur Helgason, prófastur, Reyk- 
holti 1900. 

Guðni Guðmundsson, læknir, Borgundar- 
hólmi 85. 

Gustafsson, G. • A., Eilos. licentiat, kon- 
servator, Bergen 93. 

Halldór Briem, kennari, Möðruvöllum 
1900. 

Halldór Daníelsson, hæjarfógeti, Rvik 99. 

Halldór Kr. Eriðriksson, r., yfirkennari, 
Rvík 99. 

Hallgrimur Melsted hókavörður í Rvik 99. 

Hallgrimur Sveinsson, r., biskup, R ik 99. 

Hannes Þorsteinssou cand. theol. ritstj. 
Rvik 99. 

Harrassowitz, Ottó, bóksali, Leipzig 95. 

Hauberg, P., r. Museumsinspektör, Khöfn. 

Helgi Jónsson, bankaassistent Rvik 96. 

Indriðí Einarsson, endurskoðari í Rvik 93 

Jón Jónsson, læknir, Yopnafirði 99. 

Jóhannes Sigfússon, kand. theoL, Hafnar- 
firði 87. 

Jón Borgfirðingur, f. löggæzlum., Akur- 
eyri 96. 


Jón Jensson, landsyfirréttardómari, Rvik 
99. 

Jón Þorkelsson, dr. landsskjalavörður, 
Rvik, 99. 

Jónas Jónasson, prestur, Hrafnagili 93. 

Jósafat Jónasson, Reykjavik 99. 

Kaaiund, Kr., dr. phiL, Khöfn 99. 

Kristján Jónsson, ytirréttardómari, Rvík 
99. 

Lestrarfélag Eljótshliðar 95. 

L^strarfélag Austurlandeyinga 96 

Magnús Helgason, prestur, Torfastöðum 
97. 

Mollerup, Y. dr. fiL, r., Museumsdirektör. 
Khöfn. 

Mogk E., dr., prófessor, Leipzig 1900. 

Montelius, 0,, dr. fiL, Am,, Stokkhóimi 
95. 

Ólafur Guðmundsson, læknir, Stórólfs- 
hvoli 81.' 

Ólafur Ólafsson, prestnr, Arnarbæli 81. 

Olafur Sigurðsson, dbrm. i Ási 99. 

Páll Briem, amtmaður, Akureyri 97. 

Páll Melsted, sögukennari, Rvik 99. 

Pálmi Pálsson, skólakennari, Rvík 98 

Pétur Jónsson, blikkari, Rvik 99. 

Pétur J. Thorsteinsson, kaupaiaður, 
Bildudal 94. 

Rygh, Olaf, dr, professor. Kristjaniu 95 

Sigfús H. Bjarnarson, konsúll ísafirði 94. 

Sigurður Gunnarsson, prófastur, f. alþing- 
ismaður, Stykkishólmi 81. 

Sigurður Kristjánsson, bóksali, Rvik 99. 

Sigurður Ólafsson, sýslumaður, Kaldaðar- 
nesi 1900. 

Sigurður Sigurðsson, kennari i Mýrar- 
húsum 99. 

Sigurður Þórðarson, sýslumaður Arnar- 
holti 1900 

Staatsbibliothek i Miinchen 1900 

Stefán Egilsson, múrari, Rvik 84. 

Stefán Thorarensen, f. sýslum., Akureyrí 
97 


1) Ártalið merkir að félagsmaðurinn hefir borgað tillag sitt til félagsins 
fyrir það ár og öll undanfarin ár, siðan hann gekk i félagið. 



Steingríniur Thorsleinsson, yfirkennari 
Kvík 98. 

Steinordh, J. H. Y., theol -1- fil.dr. (r. 
n.), Linköping 93. 

Sæmiindur Jónsson, b., Minni-Yatnsleysu 
89 

Tamm, F., A., dr docent, Uppsölum 98. 
Tryggvi (xunnar&son, hankastjóri, Rvík 98. 
Yaldimar Ásmundsson, ritstjóri, Kvík 99. 
Yaldimar Briem, r., próf., Stóranúpi 99. 
Yaltýr (xuðmundsson, dr. fiL, docent, 
Khöfn 97. 

Þóra Jónsdóttir, frú, Re/kjavik 99. 


Þórður Thoroddsen, héraðslæknir, Kefla- 
vík 80. 

Þórhallur Bjarnarson, lektor, Rvik 99. 

Þorleifur Jónsson, prestur, Skinnastöðum 
96. 

Þorsteinn Benediktsson, prestur, Bjarna- 
nesi 98 

Þorsteinn Erlingsson, ritstjóri, Seyðis- 
firði. 

Þorsteinn Jónsson, héraðslæknir, Yest- 
mannaeyjum 99. 

Þorvaldur Jakohsson, prestur, Sauðlauks- 
dal 93. 



Bfnisyfiriit. 

Rannsóknir í Rangárþingi sumarið 1899, eftir Brynjúlf Jóns- 
son (Hvítanes bls. i, Höskuldsgerði bls. 4, Línakrar bls. 4, 

»Hoftóft» í Fljótshlíð 5, Hellir á Geldingalæk j, Hellir á 

Ægissíðu 8, Skáli á Keldum ii.).bls. i— 8 

Rannsókn í Snæfellsnessýslu sumarið 1899, Brynjúlf Jóns- 

son (Borgardalur bls. 9, Bólstaður bls. 10, Þórsness-dóm- 
hringurifm bls. 10, Berserkjahrauii bls. 12, Bjarnarhöfn 
bls 13, Otradalur bls. 14, Salteyrarós bls. 15, Vogar og 
Kambgarður í Máfahlíð bls. 15, Fróðá bls. 16, Landnám 
Alfvarinssona bls. 17, Landnám Sigm. Ketilssonar bls. 21, 

Brenningur og Sölvahamar bls. 25, Þórutóftir á Langholti 


bls. 26, Undir Axlarhyrnu).. — 9—27 

Athugasemd við árbók Fornleifafélagsins 1897.— 27 

Fornleifar i Hörgsholti . ,.— 28—29 

Haugavað og Böðvarstóftir.— 29—31 

Um kenningarnöfn Þórðar godda og Ólafs pá.— 32—34 

Aíhugasemd um Steinrauðarstaði.— 34 

Fram. . — 35 

Um höfðaletur (með myndum), eftir Brynjúlf Jónsson . . . — 36—42 

Yfirlit yíir muni, selda og gefna Forngripasafni íslands 1899 . — 43—46 

Skýisla (ársfundur félagsins bls. 47, Reikningur 1899 bls. 47, 

Félagatal bls 48—50).— 47^—50 


























